From  the  Lihrary 
of 

PÁDRAIG  Ó  BROIN 


^eo.   W.GcoenWilíian,,, 

Sfcnoiäe,    J^.  y. 


Y  DDATJ  OLEUISri, 


Y  Ddau  Oleunì 

CYFRES    O  ^ 
BREGETHAU 


GAN     Y 

PARCH.  HUGH  HUGHES, 

LLANGOLLEN 


BANGOR  : 

EVAN   THOMAS,  ARGRAFFYDD,  HIGH    STREET 

1903 


V  \     '14 
^\/> 


CYNWYSIAD. 


Tudal. 

Y  Ddau  Oleuni — Salm  xxxvi.  9 1 

JoB — Pen.  i.    1,   22;  ii.   10;  xlii.  9 19 

Duw  YN  Ffynonell  ac  Amgylchedd  Bywyd  Dyn — Actau  xviii.  28  46 

Parhad  Tystiolaeth    Duw   1   Grist  yn   y    Cristion — I   loan 

V.   9 — 12      ..........  64 

Yr   Ymdeimlad  o  Bechod — Salm  li.  4;  Gen.  xxxix.   9.      .        •77 

GoGONEDDU   Duw  YN  Ogoniant  Penaf  Dyn — Isaiah  xliii.  7     .  89 

Mawredd  Person   a  Gwaith  Crist  yn  Ffì'nonell  Diogelwch 

El     EgLWYS — Col.    i.     15 — 22 108 

Perthynas  Ffydd  yn  Nuw  a  Gwroldeb  Ysprydol— Heb  xi.  27  124 

Mawredd  Cariad  Duw  tuag  at  Ddynion— loan  iii.  16   .         .  143 

Y  Creadur  Newydd — 2  Cor.  v.   17 159 

Unoliaeth  Digyfnewid  Person,  Cymeriad,  a  Dylanwad  Iesu 

Grist — Heb.  xiii    8 170 

PwYSlGRWYDD    MaWR    CyD-YMDRECH    Y     GwEINIDOG   a'r   EgLWYS 

er  Llwyddiant  Uchaf  Gwaith  yr  Arglwydd — Rhuf. 

3tV.    29—33 184 


RHAGARWEINIAD. 


Mae'r  Gyfrol  hon  yn  cael  ei  dwyn  allan  ar  gais 
llawer  o  gyfeillion,  a  chyda'r  argyhoeddiad  per- 
sonol  y  gallai  y  cynyrchion  hyn  brofì  yn  fendithiol 
trwy  y  wasg,  fel  y  mae  sail  i  gredu  iddynt  fod  yn  y 
traddodiad  ohonynt.  Cymerwyd  trafferth  i  ail-ysgrifenu 
yr  oll,  mor  debyg  ag  ydoedd  fuddiol  i'r  modd  eu 
traddodwyd. 

Gyda   gweddi   gywir  ar  i'r  Gyfrol  fod  yn  fendith  a 
chysur  i  lawer,  y  cyflwynir  hi  i'r  cyhocdd. 

HUGH    HUGHES, 

Llangollen^ 

Nadolig,  iço^^. 


Y    DDAU    OLEUNL 


"  Yii  (ìy  olciini  di  y  gtcchon  olciini.'" — Salm  xxxvi.  9. 

YN  yr  adran  hon  o'r  Salm,  desgrifir  yr  Arglwydd 
fel  fîynonell  trugaredd,  cyfiawTider,  b^-wyd,  a 
goleuni.  "  Fel  mynyddoedd  cedyrn  y  mae  dy  gyjìawnder ; 
dyfnder  mawr  yw  dy  farnedigaethau :  dyn  ac  anifail  a 
gedwi  di,  Arglwydd.  Mor  werthfawr  yw  dy  drngaredd, 
O  Dduw !  am  hyny  yr  ymddiried  meibion  dynion  dan 
g}'sgod  dy  adenydd.  Canys  gyda  thi  y  mae  ffynon  y 
bywyd :  yn  dy  oleuni  di  y  gwelwn  oleuni." 

Fel  ffynonell  bywyd  a  goleuni  yr  edrychir  arno  yn  y 
geiriau  hyn.  Mae  Duw  yn  ffynonell  bywyd  yn  gyffred- 
inol — naturiol,  meddyhol,  ac  ysprydol.  Yr  olaf,  yn  ddiau, 
a  olygir  yma  yn  benaf ;  ac  yn  ngoleuni  y  bywyd  hwn  y 
gwelwn  ryw  oleuni  arall.  Mae  felly  berthynas  arbenig 
rhwng  b}"wyd  a  goleuni  yn  Nuw.  Bywyd  Duw  yn  fílachio 
allan  yd)^v  pob  goleuni  a  gynyrchir  ganddo.  P\vj  a  all 
edrych  yn  ystyriol  ar  oleuni  Uachar  yr  haul  mawr,  heb 
sylweddoli  y  ffaith  fod  yna  ryw  fywyd  anfeidrol  yn 
fHachio  allan  ei  egni'on  trwyddo  ?  Pwy  a  all  sylwi  ar 
fflachiad  ofnadwy  ddisglaer  a  nerthol  y  fellten,  heb 
deimlo  fod  yna  nerth  anfeidrol  yn  ei  gyru  allan,  i  oleuo 
y  nefoedd  a  dychrynu  y  ddaear  ?  Ac  onid  yw  trefn  ac 
B 


3  Y     DDAU     OLEUNI 

amrywiaeth  gweithrediadau  y  greadigaeth  faterol,  a 
gaUuoedd  meddyHol  dyn,  yn  effaith  ryw  fywyd  dealltwr- 
iaethol  gogoneddus?  Ac  onid  yw  daioni,  trugaredd,  a 
haelfrydedd,  fel  eu  hamlygir  yn  nghynyrchion  amrywiol 
ac  annhraethol  ddefnyddiol  y  ddaear,  yn  effaith  bywyd 
cymeriad  anfeidrol  dda  y  Duw  mawr  ?  Ceir  ymadrodd- 
ion  yn  cyfleu  yr  un  meddwl  yn  y  Testament  Newydd. 
"Ynddo  Ef  yr  oedd  bywyd,  a'r  bywyd  oedd  oleuni 
dynion."  Ceir  hefyd  yr  ymadrodd,  "goleuni  y  bywyd." 
O  fywyd  meddyliol  ac  ysprydol  Person,  y  tardd  y  goleuni 
mwyaf  pur,  llachar,  a  gogoneddus.  Daw  y  goleuni  hwn 
i'r  golwg  mewn  edrychiad,  gair,  a  meddwl  mawr.  Os 
oes  bywyd  meddyhol  mawr  gan  ddyn,  daw  allan  yn  nis- 
gleirdeb  ei  edrychiad.  Dyma,  yn  ddiau,  a  olyga  y 
Salmydd  pan  y  gweddia  yn  fynych.  "Llewyrcha  arnom 
o  lewyrch  dy  wyneb,"  yr  hyn  a  olyga  fflachiad  allan 
fywyd  ysprydol  mawr  Duw. 

Eithr  crybwyUir  yn  y  testyn  am  ddau  oleuni — y  naill 
yn  galluogi  i  weled  y  llall.  Mae  y  cyntaf  yn  oleuni  ar  y 
llygaid  sydd  i  weled,  a'r  Ilall  yn  oleuni  ar  y  gwrth- 
ddrychau  sydd  i'w  gweled.  Mae  y  naill  yn  cyfîroi  a 
b^-wiogi  y  llygaid,  a'r  Ilall  yn  dangos  ac  yn  egluro  y 
gwrthddrychau  sydd  tuallan  i'r  meddwl.  I  beri  gweled- 
iad  Ilawn  i'r  Ilygaid  naturiol,  rhaid  cael  pelydrau  goleuni 
o'r  un  ffynonell  i'r  Ilygaid  ac  ar  y  gM'rthddrychau  allanol. 
Er  i'r  haul  belydru  ar  wrthddrychau,  os  na  ddaw  yr  un 
Uewyrchiadau  i'r  Ilygaid  ni  cheir  golj'gfa ;  ac  er  cael 
llewyrcli  i'r  Ilygaid,  os  na  cheir  ef  ar  y  gwrthddrychau 
hefyd,  ni  sicrheir  golygfa  o  gwbl.  Cyffelyb  ydyw  yn  y 
byd  meddyliol     Yr  athraw  perffeithiaf  ydyw  yr  un  sydd 


Y     DDAU     OLEUNI  3 

yn  ddigon  o  ysgolaig  i  oleuo  holl  gangenau  gw^bodaeth 
ar  un  llaw,  ac  yn  meddu  digon  o  ysprydoHaeth  i  fywiogi, 
cyffroi,  a  thynu  allan  feddyUau  ei  ysgolorion  ar  y  llaw 
arall.  Mae  ambell  i  athraw  yn  ysgolaig  uwchraddol, 
eithr  yn  amddifad  iawn  o'r  gaUu  i  ysprydoh  ei  ysgolorion 
i  weled  goleuni  ei  wybodaelh  ;  tra  mae  un  arall,  er  heb 
fod,  efallai,  yn  ysgolaig  mor  wych,  yn  gallu  deffroi  a 
goleuo  meddyhau  ei  ysgolorion  i  weled  yr  holl  oleuni 
sydd  ynddo  ef. 

Dyma,  mi  gredaf,  ydyw  y  ddau  oleuni  sydd  yn  y  testyn, 
Goleuni  Duw  yn  ei  Air  datguddiedig  ar  wirioneddau 
mawrion  trefn  iachawdwriaeth  a  gwir  grefydd  ydyw  yr 
olaf,  a  goleuni  Duw  trwy  ei  Yspryd  ar  yspryd  dyn,  er  ei 
alhiogi  i  weled  i  ddyfnderoedd  ysprydol  gwirioneddau 
yr  efeng}'!,  ydyw  y  blaenaf.  Trwy  yr  ysprydoHaeth  hwn 
y  galluogir  yr  enaid  i  ganfod  a  defnyddio  yn  briodol  a 
Hawn  ddatguddiad  Duw  yn  ei  Air  Sanctaidd.  O'r  un 
ffynoneH  ddwyfol  y  daw  goleuni  datguddiad  ar  y  gwir- 
ioneddau  gwrthddrychol,  a'r  goleuni  ysprydiadol  ar  yr 
enaid  er  ei  alluogi  i  weled  a  defnyddio  y  datguddiad  er 
ei  fantais  dragwyddol  ei  hun.  Rhaid  bod  o  dan  ddy- 
lanwad  yr  Yspryd  Glân  i  iawn-ddeaU  yr  Ysgiythyrau. 
Nid  Uyfr  wedi  ei  gyfansoddi  i'w  adael  yn  y  byd,  ar  ol 
i'w  Awdwr  fyned  ymaith  ydyw  y  Beibl,  eithr  Uyfr  yn 
Uaw  ei  Awdwr  byw,  fel  y  mae  Uyfrau  yr  ysgohon  yn  Uaw 
yr  athrawon.  Prif  ogoniant  ysgoHon  ydyw  fod  goleuni 
personol  yr  athraw  yn  cynorthwyo  meddyUau  yr  ysgol- 
orion  i  weled  dysgeidiaeth  y  Uyfrau.  FeUy,  hefyd,  mae 
yn  rhaid  cael  yr  Athraw  dwyfol  trwy,  ac  yn  y  Gair,  er 
cynorthwyo  yr  enaid  i  gael  mewn-olwg  i  gyfoeth  ysprydol 


4  Y     DDAU     OLEUNI 

dysgeidiaeth  yr  efengyl.  Gall  y  meddyliwr  diwylliedig 
feistroli  llenyddiaeth  a  duwinyddiaeth  y  Beibl,  i  raddau 
pell,  heb  yr  Yspryd  Glân ;  eithr  nis  gall  neb  ddeall 
haenau  ysprydol  y  Gair  heb  ei  oleuni  a'i  ysprydiad 
dwyfol.     "Yn  ysprydol  y  bernir  hwynt." 

Bellach,  ymdrechir  nodi  rhai  gwirioneddau  pwysig  ag 
V  mae  goleuni  Duw,  trwy  ei  Yspryd,  yn  hanfodol  i  ganfod 
y  ddysgeidiaeth  ddwyfol  parthed  iddynt. 

I. — Yn  ngoleuni   Duw,  trwy  ei  Yspin'D,  y  gwelwn 

OLEUNI  YR  EFENGYL  AR  DDRWG  PECHOD. 

Mae  darhuiiad  y  Beibl  o  bechod  yn  Ihiwn,  cryf,  ac 
ofnadwy  iawn.  Gosodir  ef  gerbron  mewn  termau  cryfìon, 
megys  bai,  trosedd,  camwedd,  anghyfraith,  annuwiol- 
deb,  gelyniaeth  yn  erbyn  Duw,  mawr  ddrwg,  dichell, 
malais,  ffieidd-beth,  &c.  Ceir  ef  mewn  portreadau  ar- 
swydlawn  hefyd — yn  ddamegol  ac  hanesiol.  Mae  íîoHneb 
a  thrueni  pechod  yn  cael  ei  osod  mewn  modd  hynod 
fyw  yn  nameg  y  Mab  Afradlon,  ac  yn  hanes  dynion  drwg, 
megys  Pharaoh,  Belsassar,  Jeroboam  mab  Nebab,  "yr 
hwn  a  wnaeth  i  Israel  bechu,"  Jezebel  greulon  a  beiddgar, 
Herod,  Judas  Iscariot,  &c.  Mae'n  anhawdd  meddwl  y 
gelhr  cael  desgriíìadau  mwy  byw  a  chynhyrfus  o  ddrwg 
pechod  yn  mhob  agwedd  posibl  iddo,  nag  a  roddir  yn 
Ngair  Duw.  Un  o  amcanion  arbenig  yr  Ysgrythyr  oedd 
datguddio  i  ddynion  fawr  ddrwg  pechod.  A'r  rheswm 
digonol  am  hyny  ydyw,  mai  un  o  effeithiau  pechod  ydyw 
dalhi  y  llygaid  ysprydol  i'w  ddrwg  ei  hun.  Campwaith 
y  diafol  a  phechod  ydyw  cuddio  drwg,  mewn  syniadau 
cyfeihornus  a  gwallgof  ar  y  gwahaniaeth  rhwng  drwg  a 


Y     DDAU     OLEUNI  5 

da.  Y  peth  dymunolaf  gan  y  diafol  fyddai  cael  dynign 
i  feddwl  ei  fod  ef  wedi  marw,  neu  adael  ein  byd  ni  am 
uffern  neu  rywle.  Y  peth  mwyaf  manteisiol  i  yspeilwyr 
tai  a  masnachdai  ydyw  cadw  y  preswylwyr  yn  gwbl 
anwybodus  o'u  trefniadau.  Mae  lle  i  ofni  fod  y  diafol  yn 
llwyddiannus  yn  yr  oes  hon  mewn  cuddio  ei  hun  mewn 
daioui.  Gogwydd  yr  oes  ydyw  ymdrechu  meddwl  y 
drwg  yn  dda,  a'r  chwerw  yn  felus.  Mae  llawer  o  bobl,  a 
ystyriant  eu  hunain  yn  dda,  yn  gallu  siarad  ymaith  y  drwg 
sydd  m.ewn  chwareuon  ysgeifn  a  gwag,  hap-chwareuon, 
a  raŷìes  a  gondemnir  gan  gyfraith  y  wlad  hon,  a  chan 
Dduw.  Ymddengys  i  mi  mai  un  o  brif  ángenion  yr  oes 
hon  ydyw  deffroad  yr  yiiiüdmlad  o  ddnvg  ỳccliod  yn 
nghydwybod  y  wlad.  A  diau  mai  yr  angenrheidrwydd 
am  y  deffroad  hwn  yn  mhob  oes  ydyw  y  rheswm  dros  y 
drafferth  fawr  a  gymerir  gan  yr  ysgrifenwyr  ysprydoledig 
i  ddarhinio  i  ddynoh-yw  syrthiedig  fawredd  drwg  pechod. 
Eithr  er  yr  holl  ddesgrilìadau  byw  o  bechod  a  roddir  yn 
yr  Ysgryíhyrau,  nid  oes  sail  i  ddisgwyl  y  gwêl  dynion 
oleuni  yr  Ysgrythyr  ar  bechod  heb  oleuni  yr  Yspryd 
Glân  i  ddeffroi  y  gydwybod,  a'r  synwyr  ysprydol,  i  fyned 
i  mewn  i  ystyr  ysprydol,  a  hyllwch  moesol  pechod,  fel  y 
mae  yn  gwrthdaraw  ewyllys,  awdurdod,  a  chymeriad 
Duw.  Rhaid  cael  gw^einidogaeth  yr  yspryd  yn  ngweini- 
dogaeth  y  Gair  i  ddod  a  phechadur  i  wyneb  drwg 
damniol  pechod. 

GweHr  oddiwrth  hyn  fod  yn  anmhosibl  i  neb  ganfod 
drwg  dyfnaf  pechod  yn  ereill,  heb  yn  gyntaf  ei  ganfod 
ynddo  ei  hun  trwy  ymw^'byddiaeth  deffroedig.  Mae'n 
rhaid  i  ddyn  adnabod  y  pechadur  ynddo  ei  hun  cyn  y 


6  Y     DDAU     OLEUNI 

gwêl  y  pechadur  yn  neb  arall  yn  ei  ystyr  ddofn  ac 
ysprydol.  Ac  mae  goleuni  yr  Yspryd  Glân,  yn  ngoleuni 
y  Gair,  yn  angenrheidiol  er  cyraedd  yr  amcan  pwysig 
hwn.  Mae  yn  yr  oes  hon,  o  bosibl,  fwy  o  efrydu  ar  Air 
Duw  o  safle  lenyddol,  dduwinyddol,  ac  ysgoleigaidd  nag 
erioed  ar  y  mater  hwn,  yn  ogystal  a  materion  ereill.  Ond 
er  hyn  oll,  mae  synwyr  ysprydol  y  bobl  yn  ymddangos 
yn  pwhi — y  craffter  i  adnabod  drwg  yn  colh  ei  awch. 
A'r  unig  esponiad  a  eUir  ei  roddi  ar  hyn  oH,  ydyw  absen- 
oldeb  nerth  y  goleuni  dwyfol  sydd  yn  ein  galhiogi  i 
weled  goleuni  yr  Ysgrythyr  ar  bechod.  Mae  y  goleuni 
hwn  i'w  gael  yn  uniongyrchol  gan  Dduw  mewn  atebiad 
i  daerach  gwedd'íau.  Dyma  bwynt  gwanaf  yr  eglwys  yn 
y  cyfnod  presenol — cyflawniad  amodau  caffaehad  y 
goleuni  trwy  yr  hwn  y  gwelwn  oleuni. 

Mae  crafîter  b^'w  i  weled  drwg  pechod  yn  un  o  am- 
ddiffynfeydd  diogelaf  cymeriad  da.  Dyma  amddiffynodd 
gymeriad  Joseph  pan  demtiwyd  ef  gan  wraig  Puliphar 
yn  yr  Aifft.  Nis  gelhd  meddwl  am  hudohaeth  bechad- 
urus  gryfach  na  hon.  Ond  mae  yr  ymdeimhid  dwfn  o 
fawr  ddrwg  pechod  yn  ymgodi  yn  amddiffyn  iddo  yn 
nghanol  yr  ymosodiad,  ac  meddai,  "  Pa  fodd,  gan  hyny, 
y  gallaf  wneuthur  y  mawr-ddrwg  hwai,  a  phechu  yn 
erbyn  Duw."  Pan  bechwn,  mae  yr  ymdeimlad  o  ddrwg 
pechod  yn  sicrwydd  gwir  edifeirwch  ac  adferiad.  Er  i 
Petr  roddi  ffordd  i  demtasiwn,  a  gwadu  ei  Arglwydd, 
ceir  ef  ar  unwaith  yn  "wylo  yn  chwerw  dost"  am  nad 
oedd  ei  lygaid  ysprj^-dol  wedi  pwlu  gyda  golwg  ar  bechod. 
Eithr  y  mae  ymgadw  yn  w'astadol  effro  i  ddrwg  pechod 
yn  diogelu  rhag  cyflawni  pechod.     Ymddengys  fod  yr 


Y     DDAU     OLEUNI  7 

ymdeimlad  hwn  yn  fwy  byw,  ac  yn  llai  cyfnewidiol,  yn 
Joseph  nag  yn  Dafydd.  Yr  oedd  yn  ddigon  cryf  yn 
Dafydd  i  beri  iddo  edifarhau  am  ei  bechod,  eithr  yr 
oedd  yn  ddigon  cryf  yn  Joseph  i'w  gadw  rhag  pechu. 
A  dyma,  yn  ddiau,  y  cyfîwr  ysprydol  uchaf.  Mae 
meddiant  o'r  goleuni  hwn  yn  yr  enaid,  a  bâr  i  bechod 
yniddangos  gerbron  y  meddwl  yn  ei  erchylldra  yn 
barhaus,  yn  gynyrch  ymgadw  yn  wastadol  yn  mhresen- 
oldeb  Duw.  Mae  pehâd  yr  enaid  oddiwrth  Dduw,  yn 
bellâd  hefyd  oddiwrth  sylweddohad  o  ddrwg  pechod. 
Mor  bwysig,  gan  hyny,  ydyw  i  bob  cri-stion  ymgadw  yn 
ddifwlch  yn  llewyrch  gwyneb  yr  Arglwydd  mewn  myfyr- 
dod  a  gweddi.  Mae  y  Salmydd  yma  yn  trafod  y  mater 
pwysig  hwn  gyda  Duw  ei  hun.  Nid  anhawdd  llefaru  ar 
y  mater  gyda  dynion  heb  sylweddoh  ei  bwysfawredd  yn 
briodol,  eithr  y  mae  codi  y  cw^estiwn  i  fyny  i  wyneb  Duw 
ei  hunan  yn  dangos  cywair  yspryd  uchel  ar  y  pryd. 
'*  Yn  dy  oleuni  di." 

II. — Yn  nggleun'i  Duw,  trwy  ei  Yspryd,  y  gwelwn 

OLEUNI  YR  EFENGYL  AR  IeSU  GrIST  FEL  GwAREDWR. 

Geiriau  rhyfedd,  ac  yn  cynwys  ryw  ystyr  ysprydol 
ddofn  ydynt  eiddo  yr  Apostol  Paul  at  y  Corinthiaid 
(í.  Cor.  xii.  3).  "Ac  ni  all  neb  ddywedyd  yr  Arglwydd 
lesu,  eithr  trwy  yr  Yspryd  Glân."  Yr  ystyr  yw,  na  all 
neb  feddu  mewn-olwg  i  ddwyfoldeb  ac  ysprydolrwydd 
cyfriniol  ei  Berson,  ond  yn  ngoleuni  pur  yr  Yspryd  Glân. 
Mae  yr  Yspryd  dwyfol,  yn  ei  ddylanwad  ar  yr  enaid,  yn 
deffroi  a  goleuo  i  fyny  ei  gyngreddfau  ysprydol,  i  ganfod 
pethau  uchel  a  phell  Crist  a'i  deyrnas,  ag  sydd  tuhwnt 


8  Y     DDAU     OLEUNI 

gallu  y  meddwl  dynol  digynorthwy  gan  y  dw\fol  oleuni. 
Gall  y  meddyliwr  mawr  a  diw^ylliedig  ddeall  llawer  am 
lesu  Grist  trwy  efiydiaeth  egniol  a  diwyd.  Eithr  y  mae 
yn  lesu  Grist  rj-w  ogoniant  sydd  allan  o  gyraedd  pawb 
amddifad  o  oleuni  yr  Yspryd  Glân,  beth  bynag  fyddo 
eu  nerth  meddyhol.  Dyma  y  paham  nas  gallant 
"ddyw^eyd,"  a  gwybod  yn  Ihiwn  pa  beth  a  ddatganant, 
heb  yr  Yspryd  Glân.  Heb  y  goleuni  hwn,  maent  fel 
plentyn  bychan,  neu  patrot^  yn  llefaru  yr  hyn  nas 
gwyddant  yn  llawn.  Yn  ysprydol  y  bernir  lesu  Grist  yn 
gystal  ag  egwyddorion  ei  deyrnas.  Nis  gall  y  dyn 
anianol,  neu  eneidiol,  ei  ddeall  byth.  Nis  gall  neb  ei 
weled  fel  Person  a  Gwaredwr  mawr,  ond  trwy  belydron 
rhyfedd  a  gogoneddus  yr  Yspryd  tragwyddol  ar  yr  enaid. 
Mae  yn  anhawdd  esponio  datganiad  cywir,  cyíîawn, 
loan  Fedyddiwr,  ond  yn  ngoleuni  yr  Yspryd  Glân,  pan 
y  dywedodd,  "  Wele  Oen  Duw,  yr  hwn  sydd  yn  tynu 
ymaith  bechodau  y  byd."  Cynwysa  y  geiriau  hyn  y  fath 
insiglit  i  ystyr  ddwyfol,  ac  ysprydol,  Person  a  gwaiíh  lesu 
Grist,  ag  sydd  yn  anmhosibl  ei  esponio  yn  foddhaol  ar 
wahân  i  ryw  lewyrch  dwyfol  ar  ei  feddwl.  Gwesgir  ni 
i'r  un  syniad  wrth  efrydu  dychwehad  y  lleidr  ar  y  groes. 
Hyd  y  gellir  deall,  yr  oedd  holl  gylchyniadau  yr  lesu  ar 
y  pryd  yn  anfantais  i'r  lleidr  weled  ynddo  y  Gwaredwr 
mawr.  Yr  oedd  yr  lesu  ar  yr  adeg,  yn  wrthddrych 
gwawd,  dirmyg,  a  chabledd  bron  yr  oll  oedd  wedi 
ymgasghi  o  gwmpas  y  groes.  Ac  nid  oedd  neb  yn 
cablu  mwy  na'r  lleidr  araU  a  groeshoeliasid  gydag  ef. 
Yr  oedd  gan  y  Ileidr,  gan  hyny,  i  weithio  yn  erbyn  yr 
holl    nerthoedd    dynol   o   bob   cyfeiriad — yn   erbyn   yr 


V     DDAU     OLEUNI  9 

eglwys,  ac  yn  erbyn  y  byd.  O'r  bobl  nid  oedd  neb 
gyda'r  lesu.  Beth,  gan  hyny,  barodd  i'r  dyn  hwn,  yn 
nghanol  corwyntoedd  IHd  plant  dynion,  weled  yn  ghr  a 
Ilawn  ddiniweidrwydd,  purdeb,  awdurdod,  a  mawredd 
breninol  lesu  Grist  ?  Beth  barodd  iddo,  yn  nghanol 
pangfeydd  mar\voIaeth,  ddywedyd  wrth  y  Ileidr  cab- 
leddus  arall,  "  Onid  wyt  ti  yn  ofni  Duw,  gan  dỳ  fod  dan 
yr  un  ddamnedigaeth  ?  A  nyni  yn  wir  yn  g}'lìawn ; 
canys  yr  ydym  yn  derbyn  yr  hyn  a  haeddai  y  pethau  a 
wnaethom ;  eithr  hwn  ni  wnaeth  ddim  allan  o'i  le.  Ac 
efe  a  ddywedodd  wrth  yr  lesu,  Arglwydd,  cotìayî  pan 
ddelych  i'th  deyrnas?"  Yr  unig  atebiad  boddhaol  ellir 
ei  roddi  i'r  cyfryw  ofyniad  ydyw  fod  yr  Yspryd  Glân 
wedi  Uewyrchu  ar  ei  feddwl  ogoniant  lesu  Grist  fel 
cymeriad  perffaith  a  Gwaredwr  anffaeledig.  Yn  ngoleuni 
Yspryd  Duw  y  gwelodd  y  gwirionedd  Ilawn  am  yr  lesu, 
ac  y  canfyddodd  ynddo  ei  Waredwr  ei  hun. 

Rhaid  cael  gweinidogaeth  yr  Yspryd  eto  i  oleuo  yr 
enaid  i  weled  Crist  gweinidogaeth  yr  efengyl.  Mae  yn 
yr  oes  hon  ddigon  o  weinidogaeth  yr  efeng\'I  mewn 
eglurder  dynol  mawr,  eithr  rhy  fach  o  lawer  o  weini- 
dogaeth  yr  Yspryd  Glân,  i  weled  y  cyfryw  yn  ysprvdoI. 
Achosir  hyn  oll  gan  ddiffyg  cyíiawniad  amodau  der- 
byniad  goleuni  a  nerth  yr  Yspryd  Glân  o  du  Eglwys 
Dduw.  Mae  undeb  y  ddau  oleuni  hyn  yn  hanfodol  i 
gael  golwg  g^'fîawn  ac  effeithiol  ar  lesu  Grist.  Pa  mor 
alluog  ac  eglur  bynag  fyddo  y  bregeth,  oddieithr  i'r 
Yspryd  Glân  oleuo  yr  enaid  trwyddi,  ac  iddi,  ni  chyr- 
aeddir  amcan  ysprydol  ar  yr  enaid.  Ond  pa  mor  syml 
a  diaddurn  bynag  fyddo  y  bregeth,  os   bydd   amodau 


10  Y     DDAU     OLEUNI 

derbyniad  yr  Yspryd  Glân  yn  cael  eu  cyflawni  gan  y 
gwrandawyr,  fe  ddaw  goleuni  a  arddeng}^s  yn  glir  a 
llawn  ogoniant  y  Gwaredwr  mawr.  Is-raddol  iawn, 
mewn  ystyr  dduwinyddol,  oedd  y  bregeth  dan  yr  hon  y 
gwelodd  yr  anfarwol  Spurgeon  lesu  Grist  yn  Waredwr 
tragwyddol  iddo  ei  hun ;  ond  yr  oedd  ef  ei  hunan,  er's 
wythnosau,  mewn  cyflwr  meddwl  agored,  a  pharod  i 
dderbyn  goleuni  yr  Yspryd  Glân,  er  gweled  goleuni  yr 
efeng^'l  ar  lesu  Grist,  y  Person  a'r  Gwaredwr  anft'aeledig. 
Beth  bynag  fyddo  cynydd  esponiadaeth  parthed  dysg- 
eidiaeth  yr  Ysgrythyr  am  Grist,  os  na  cheir  goleuni'r 
Yspryd  ni  weHr  y  cyfryw  oleuni,  er  mantais  achubol  a 
sancteiddiol  eneidiau  anfarwol. 

III. — YX  NGOLEUNI  DUW,  TRWY  EI  YSPRYD,  Y  GWELWN 
OLEUNI  YR  EFENGYL,  a'r  EGWYDDORION,  A  GWIR- 
lONEDDAU    MWYAF  YSPRYDOL  TEYRNAS    DdUW. 

Dysgeidiaeth  ysprydol  yr  Ysgrythyrau  ydyw  eu  prif 
arbenigrwydd.  Gwirioneddau  ysprydol  y  Beibl  sydd  yn 
ei  osod  wrtho  ei  hun  o'i  gymharu  â  phob  Ilyfr  arall ; 
ac  mae  yn  anmhosibl  eu  deall  o  gwbl  heb  i'r  meddwl 
fod  o  dan  lewyrchiadau  yr  Yspryd  Glân.  Fel  y  mae 
eisieu  meddwl  barddonol  i  weled  diychfeddyhau  bardd- 
onol,  felly  y  mae  yn  rhaid  cael  ysprydoh-\\ydd  meddwl 
i  weled  golygfeydd  ysprydol  dysgeidiaeth  Gair  Duw. 
Mae  rhyw  "ddatguddiad  llygaid"  y  meddwl,  gan  Yspryd 
Duw  ei  hun,  yn  angenrheidiol  i  weled  y  pethau  rhyfedd 
sydd  yn  nghyfraith  Duw.  Mae  dynion  galhiog  yn  meddu 
meistrolaeth  deilwng  ar  lenyddiaeth  amrywiol,  a  materion 
duwinyddol  y  Beibl,  eithr  os  yn  amddifad  o  ysprydol- 


Y     DDAU     OLEUNI  ii 

rwydd  meddwl,  ag  sydd  yn  effaith  goruchwyliaeth  ys- 
prydol  Duw  ei  hun,  nis  gallant  ddirnad  y  gwirioneddau 
parthed  perthynas  bersonol  yr  enaid  â  Duw,  ac  â'r  saint. 
Un  peth  ydyw  efiydu  Duw  a  lesu  Grist  fel  mater  i'w 
drafod,  peth  arall,  annhraethol  agosach  i'n  bywyd  mewnol 
ac  ymarferol,  ydyw  dal  "cymdeithas  g>'da'r  Tad  a  chyda'i 
Fab  Ef,  lesu  Grist."  Dyddorol  iawn  yd;yav  Duw  fel  pwnc, 
eithr  annhi-aethol  mwy  dyddorol  a  phwysig  ydyw  Duw 
fel  cwmni.  Ac  nis  gall  neb  ddirnad  y  gwmn'íaeth  fendi- 
gedig  hon  heb  yr  Yspryd  Glân.  Mae  cyfoeth  penaf  yr 
Ysgrythyrau  allan  og^^raedd  dirnadaeth  y  dyn  diailenedig. 
Hyd  yr  wyf  yn  deall,  nid  yw  llenorioh,  nac  ond  ychydig 
o  dduwinyddion,  yn  gweled  ond  ychydig  yn  werth  sylw 
arbenig  yn  y  Sahii  Fawr,  ar  wahân  i  rifedi  mawr  yr 
adnodau  sydd  ynddi.  Ac  mae  llawer  o  debygolrwydd 
i'w  gilydd  mewn  ugeiniau  o'r  termau  a'r  ymadroddion 
sydd  ynddi.  Ond  y  mae  yn  gefnfor  gogoneddus  i  gyng- 
reddfau  ysprydoledig  dyn  Duw,  lle  y  gall  nolìo  mewn 
nwylìant  a  hyfrydwch  gwastadol.  Mae  ei  hymadroddion 
dwfn-ysprydol  yn  cynyrchu  boddhad  a  symbyHad  annes- 
griíìol  fawr  i  enaid  y  gwir  sant.  "Ymddigrifaf,"  meddai 
y  Salmydd,  "yn  dy  orchymynion."  Mor  bell  oddiwrth 
yr  ysprydol  y  mae  ft'ynonellau  ^^digrifií'ch"  hyd  nod  yr 
avcmge  christian^  heb  grybwyll  plant  y  býd  hwn  !  Y  fath 
ruthro  o  eiddo  proffeswyr  crefydd  am  eu  digrifwch  at 
yr  un  pethau  ag  sydd  yn  difyru  pechaduriaid  !  Ond  mae 
y  dyn  gwir  dduwiol  yn  tynu  ei  ddigrifwch  o  orchymynion 
uchaf  Duw.  Y  fath  graíîter  a  mawrfrydedd  yspryd  a 
arddengys  y  Salmydd  yn  y  datganiad  acw,  "Cymerais 
dy   orchymynion  yn  ctifeddiaeth  dros  byth."     Cymaint 


12  Y     DDAU     OLEUNI 

o  aberthu  gorchymynion  Duw  ar  allor  cyfoeth  ac  an- 
rhydedd  daearol  a  gymer  le,  hyd  nod  yn  mhhth  cristion- 
ogion.  Ond  yr  oedd  y  Salmydd  yn  gwneud  ei  etifedd- 
iaeth  i  fyny  o  orchymynion  Duw.  Ei  fortinic  ef  oedd 
cadw  cyfraith  ei  Arglwydd.  A  dyma  gyfoeth  na  raid  ei 
golli  byiìi^  yn  y  byd  hwn,  nac  yn  y  byd  a  ddaw.  Eithr 
ni  allasai  ef,  ac  nis  gall  neb  eto,  feddu  yr  olwg  hon  ar 
orchymynion  Duw  oddieithr  bod  ei  enaid  wedi  ei  lanw 
â  goleuni  yr  Yspryd  Glân.  Efe  yn  unig  all  oleuo  yr  enaid  i 
fyny  â  gogoniant  cyfraith  Duw.  Dan  ddylanwad  yr  un 
olygfa  ysprydol  y  dywed,  mewn  rhan  arall  o'r  Sahii, 
"  Afonydd  o  ddyfroedd  a  redant  o'm  Uygaid,  am  na  chad- 
wasant  dy  gyfraith  di."  Mae  yr  olygfa  ddeublyg  ar  burdeb 
a  pherffeithrwydd  y  gyfraith,  a  thlodi  yr  enaid  anfarwol 
sydd  yn  ei  throseddu,  yn  agor  ffynonau  golìd  y  Salmydd, 
nes  mae  yr  afonydd  yn  rhedeg  allan  o'i  lygaid.  O !  mor 
ychydig  ohonom,  fel  cristionogion,  sydd  yn  meddu  y 
craffter  a'r  cydymdeimlad  ysprydol  hwn  nes  wylo  uwch- 
ben  cyflwr  ysgafn,  gwamal,  a  phechadurus  y  wlad  yn  yr 
oes  arwynebol  hon.  Chwerthin  yn  yr  olwg  ar  yr  ochr 
ddigrifol  i  fywyd,  ac  nid  wylo  yn  yr  olwg  wagsaw  a  di- 
sylwedd  arno,  ydyw  gogwydd  cynyddol  yr  oes  hon.  Pe 
disgynai  yr  Yspryd  Glân  ar  yr  eglwys,  fe  ddeuai  llawer 
proffeswr  crefydd  oer,  difater,  ac  anft'yddlon,  i  wylo  fel 
y  Salmydd  a  Jeremia,  gan  ddywedyd,  "O  na  bai  fy 
mhen  yn  ddyfroedd,  a'm  Ilygaid  yn  ffynon  o  ddagrau,  fel 
yr  wylwn  ddydd  a  nos  am  laddedigion  merch  fy  mhobl." 
Dyma  ddagrau  ydynt  effaith  Ilewyrchiadau  yr  Yspryd 
Glân  ar  yr  enaid  effro. 


Y     DDAU     OLEUNI  13 

Wedi  myned  trosodd  i'r  Testament  Newvdd,  yr 
ydym  ar  unwaith  yn  cael  ein  gwynebu  gan  bregeth 
hynod  Crist  ar  y  mynydd.  Ac  mae  y  ddysgeidiaeth 
yspr^'dol  gyflwynir  ynddi  j-n  ymestyn  mor  uchel,  fel 
nas  gall  dysgedigion  galhiocaf  y  byd  ei  dirnad.  Rhaid 
i'r  cyngreddfau  mwyaf  ysprydol  yn  yr  enaid  gael  eu 
goleuo  a'u  tr\'danu  gan  yr  Yspryd  Glân  i  ddilyn  yr  lesu 
yn  y  bregeth  hon.  Ac  wedi  derbyn  y  cyfryw  ysprydol- 
iaeth  i  weled  ardderchogrwydd  y  ddysgeidiaeth,  mae  y 
cristion  yn  aros  yn  grynedig  uwchben  y  syniad  o'i 
gweithio  alhin  mewn  byw}'d  ymarferol.  Heb  yr  Yspryd 
Glân,  y  syniad  cyntaf  a  ymgyfyd  yn  y  meddwl  ydyw, 
fod  gweithio  allan  y  bregeth  hon  mewn  bywyd  yn  an- 
mhosibl ;  eithr  dan  ddylanwad  yr  Yspryd  teimhr  ymgy- 
fodiad  i  ỳlane  uchaf  bywyd  crefyddol.  Ac  er  i  ddynion 
orfod  teimlo  nas  gallant,  yn  eu  cyflwr  ysprydol  presenol , 
weled  na  gweithio  allan,  yn  eu  hymarweddiad,  ddysgeid- 
iaeth  oruchel  y  bregeth  hon,  mae  yn  sicr  yr  ystyrient 
y  sawl  allai  wneuthur  hyny  yn  gymeriadau  crefyddol 
teilwng  o'u  hedmygedd  uchaf.  Pe  gwelent  un,  pan  ei 
tarewid  ar  un  rudd,  a  droai  y  Hall — pan  ddygai  un  ei 
bais,  a  gadawai  iddo  ei  gochl  hefyd — pan  gymellid 
ef  i  fyned  un  flUtir  a  ehii  ddwy  filltir — a  fendithiai  y 
sawl  a'i  melldithient,  ac  a  wedd'íai  dros  y  sawl  a  wnelai 
niwed  iddo,  &c., — diau  yr  ystyrient  ef  yn  g}-meriad 
cristionogol  pur  a  pherffaith.  Eithr  arddangosfa  gref- 
yddol,  heb  ei  deall  yn  iawn,  fyddai  i'r  dysgawdwyr 
diailenedig  mwyaf  galluog.  Mae  gwirioneddau  yspr^'dol 
teyrnas  Dduw  o  g}Taedd  dirnadaeth  pob  un  amddifad  o 
oleuni  yr  Yspryd  Glân.    Ni  eUir  canfod  ystyr  ddyfnaf  yr 


14  Y     DDAU     OLEUNI 

ymadroddion,  "anian  dduwiol"  a  "chymdeithas  gyda'r 
Tad  a  chyda'i  Fab  Ef,  lesu  Grist,"  heb  fod  dan  oruch- 
wyhaeth  yr  Yspryd  tragwyddol. 

IV. — YX  XGOLEU\I  DUW,  TRWY  EI  YsPRYD,  Y  GWELWN 
OLEUNI  Y  GREADIGAETH  FATEROL,  AR  ALLU,  DOETH- 
INEB,    A   GOGONIANT    DuW. 

Llawer  sydd  wedi  ei  ysgrifenu  ar  Grefydd  Naturiol, 
a  Chrefydd  Ddatguddiedig.  Yn  ol  dysgeidiaeth  Dr. 
Martineau,  y  mae  Crefydd  Naturiol  yn  cynwys  lìyii  yn 
dod  0  hyd  i  Ddmo^  a  Chrefydd  Ddatguddiedig  yn  cynwys 
Dnw  yn  dod  o  hyd  i  ddyn.  Eithr  pwy  sydd  wedi  dod  o 
hyd  i'r  gwir  a'r  bywiol  Dduw,  yn  gwbl  annibynol  ar  i 
Dduw  ddod  o  hyd  iddynt  hwy  y.i  ei  Air  dwyfol  ?  Nid 
wyf  yn  meddwl  fod  neb  wedi  perchenogi  Crefydd 
Naturiol,  ar  wahân  i  gynorthw^  Crefydd  Ddatguddiedig. 
Mae  dyn  yn  dod  o  hyd  i  Dduw  fel  effaith  Duw  yn  dod 
o  hyd  i  ddyn.  "Y  Duw  nid  adwaenir"  ydyw  i  bawb  ar 
wahàn  i  ddatguddiad.  Nis  gwyddom  ain  neb  anwybodus 
hollol  o"r  Ysgrythyrau,  na  neb  sydd  yn  eu  hanwybyddu 
yn  hollol,  wedi  dod  o  hyd  i'r  Duw  anfeidrol  alluog, 
doeth,  da,  a  thrugarog.  Tra  y  mae  yr  ymdrech  ddi- 
weddar  i  roddi  cyfrif  boddhaol  am  fodolaeth  a  datblyg- 
iad  y  greadigaeth,  heb  g>'frif  ar  fodolaeth  Duw  fel 
creawdwr  a  chynaliwr  mawr,  wedi  bod  yn  fethiant, 
mae  pob  ymdrech  i  ddod  o  hyd  i  Dduw  trwy  y  gread- 
igaeth  faterol  yn  unig,  yn  llawn  cymaint  o  fethiant. 
Eithr  wedi  gwybod  am  Dduw  trwy  ddatguddiad  fel 
creawdwr  pob  peth,  yr  ydym  yn  gallu  ei  adnabod  trwy 
y  greadigaeth.     Wedi  i  Dafydd  ei  adnabod  trwy  ei  Air 


Y     DDAU     OLEUNI  15 

datguddiedig,  gallodd  yn  rhydd  ddatgan — "Y  nefoedd 
sydd  yn  datgan  gogoniant  Duw,  a'r  ffurfafen  sydd  yn 
mynegi  gwaith  ei  ddwylaw  Ef,'.'  &c.  Xid  yw  pontydd  y 
Fenai,  ac  Eglwys  St.  Paul's,  Lhnidain,  yn  datgan  mai 
Stephenson,  Telford,  a  Sir  Christopher  Wren,  oeddynt 
eu  cynllunwyr.  Rhaid  oedd  i'r  wybodaeth  o  hyny  ddod 
i'n  meddiant  trwy  sianel  hanesyddol.  Eithr  wedi  derbyn 
y  wybodaeth  hon,  yr  ydym  yn  gallu  dod  i  g}'mdeithas 
hyfryd  âg  athryhth  a  thalent  yr  enwogion  hyn  trwy  y 
cyfryw  orchestweithiau.  Yr  un  modd  yr  ydym  yn  gallu 
gloddesta  ar  athryhth  doethineb  a  gaUu  Duw  fel  awdwr 
y  greadigaeth,  wedi  o  honom  dderbyn  dysgeidiaeth  yr 
Ysgrythyrau  ar  y  gwirionedd  ei  hun.  Wedi  dod  o  hyd 
i  Dduw  tr\\y  ddatguddiad,  yr  ydym  yn  gallu  cymdeithasu 
âg  Ef  trwy  y  greadigaeth.  Yr  ydym  megys  yn  gweled 
prydferthwch  ei  w^meb  yn  mhob  golygfa  brydferth  a 
godidog  ;  a  mawreddusrwydd  ei  lais  yn  sŵn  pob  taran, 
daeargiyn,  a  chorwynt.  Gwj-n  ei  fyd  pob  gwyddonydd 
enwog  sydd  wedi  dod  o  hyd  i'w  Dduw  cyfamodol  yn  y 
Beibl,  a  thrwy  hyny  yn  medru  efrydu  y  greadigaeth  yn 
ngoleuni  y  Person  dwyfol  sydd  yn  greawdwr  a  chynahwr 
yr  oll. 

V. — YX  XGOLEUXI  DUW,  TRWY  EI  YSPRYD,  Y  GWELWX 
BOB  PETH  D.\  A  GODIDOG  YX  CYD-GRYXHOI  .\  CHYD- 
DDISGLEIRIO  YX  XUW  A  IesU  GrIST  EI  HUX. 

Arwydd  diffyg  perchenogaeth  o  gyíiawnder  goleuni  a 
dylanwad  yr  Yspryd  Glân  ar  y  natur  ysprydol,  ydyw  y 
duedd  sydd  mewn  llawer  o  gristionogion  i  gymeryd 
golwg  unochrog  ac  unweddog  ar  egwyddorion  a  bywyd 


i6  Y     DDAU     OLEUNI 

deiliaid  teyrnas  Dduw.  Mae  dyddordeb  rhai  yn  unig 
yn  yr  athrawiaeth.  Mae  dyddordeb  ereill  yn  unig  yn 
yr  eglwys — ei  chorfforiad,  ei  defodau,  a'i  holyniaeth 
ddynol.  Rhoddant  fwy  o  bwys  ar  eglwys  Crist,  nag  ar 
Grist  yr  eglwys — ar  gorff  yr  eglwys,  nag  ar  "  Ben 
corff  yr  eglwys."  Methant  ddod  o  hyd  i  Grist  ond  yn 
mhendraw  cadwen  o  ddynion  am  ddwy  íìl  o  flynyddoedd. 
Yn  lle  myned  at  ddynion  trwyddo  Ef,  ag  sydd  yn 
wastadol  gyda'i  bobl,  maent  yn  myned  trwy  ddynion 
gwaehon  a  llygredig,  lawer  ohonynt,  ato  Ef.  Cyfynga 
ereiU  eu  dyddordeb  i  foesoldeb  ac  ehisengarwch. 
Eithr  i'r  dyn  ysprydol,  mae  yr  oU  yn  cyd-grynhoi  iddo 
Ef,  ac  yn  cyd-ddisglaerio  ynddo  Ef.  Efe  ydyw 
ffynonell  ac  ysprydohaeth  pob  myfyrdod,  brwdfrydedd, 
a  gwasanaeth.  Ac  y  mae  pob  peth  na  ddeil  oleuni 
llachar  ei  bresenoldeb  Ef,  yn  gorfod  ditìanu  o  fywyd 
sant  o  flaen  ei  ddisgleirdeb  Ef.  O  mor  ogoneddus 
ydyw  galhi  gweled  yr  lesu  yn  ei  ardderchogrwydd  yn 
nghanol  pob  peth  da,  a'r  pob  peth  da  hyny  yn  gorddis- 
gleirio  yn  ngoleuni  llachar  ei  bresenoldeb  Ef.  Onid 
dyma'r  olwg  orchfygol  a  daflodd  loan  ar  ei  wyneb  fel 
un  marw  yn  Patmos  ?  Mor  arddunol  ydyw  ei  adroddiad 
desgriiìadol  byw  o'r  hyn  a  welodd  o'r  Crist  gogonedd- 
edig.  "  Ac  mi  a  droais  i  weled  y  llef  a  lefarai  wrthyf. 
Ac  wedi  i  mi  droi,  mi  a  welais  saith  ganwyllbren  aur ; 
ac  yn  nghanol  y  saith  ganwyllbren,  un  tebyg  i  Fab  y 
dyn,  wedi  ymwisgo  â  gwisg  hies  hyd  ei  draed,  ac  wedi 
ymwregysu  yn  nghylch  ei  fronau  â  gwregys  aur.  Ei  ben 
ef  a'i  wallt  oedd  wỳnion  fel  gwhin,  cyn  wỳned  a'r  eira  ; 
a'i  lygaid  fel  fflam  dân.    A'i  draed  yn  debyg  i  bres  coeth, 


Y     DDAU     OLEUNI  17 

megis  yn  Uosgi  mewn  ffwrn,  a'i  lais  fel  sŵn  llawer  o 
ddyfroedd.  Ac  yr  oedd  ganddo  yn  ei  law  ddeau  saith 
seren  ;  ac  o'i  enau  yr  oedd  cleddau  llym  dau-finiog  yn 
dyfod  allan  ;  a'i  wynebpryd  fel  yr  haul,  yn  disgleirio  yn 
ei  nerth,"  &c.  Yma  gwehr  mai  Efe  ^^dyw  canolbwynt 
gogoniant  pawb  a  phob  peth.  Yn  eu  perthynas  âg  Ef  y 
mae  gwerth  a  harddwch  yr  oU,  ac  ohono  Ef  y  derbynia 
yr  oll  eu  harddunedd,  eu  hyni,  a'u  gogoniant.  Eithr  y 
mae  bod  yn  ddeiUad  gweinidogaeth  arbenig  yr  Yspryd 
Glân  yn  hanfodol  er  gallu  gweled  a  sylweddoli  yr  olygfa 
hon  yn  yr  eglwys.  Unochrog  a  rhanol  fydd  yr  olwg  a 
geir  ar  odidogrwydd  dinas  Duw  heb  oleuni  Duw  trwy 
ei  Yspryd  ar  yr  enaid.  Mae  yr  hyn  a  guddir  o  ogoniant 
teyrnas  Dduw,  oherwydd  diffyg  ysprydoh-wydd  mewn 
cristionogion,  yn  annhraethol  fwy  ardderchog  na'r  hyn  a 
ddatguddir  yn  ngrym  athryhth,  talent,  ac  addysg.  Yn 
ngoleuni  Duw,  trwy  ei  Yspr^^d,  y  gwelwn  olygfeydd 
ysprydol,  a'n  lleinw  â  nerth  ac  yni  i  fyw  a  marw,  a  byw 
drachefn  yn  oes  oesoedd,  ac  yn  wir  i  beidio  inarw  o 
gwbl.  "A'rhwn  sydd  yn  fyw,  ac  yn  credu  ynof  fi,  ni 
bydd  inarw  yn  dragywydd."  Crist,  y  pryd  hwnw^,  fydd 
yn  lapio  y  cwbl  yn  ei  ogoniant  personol  ei  hun.  Bydd 
yr  athrawiaeth,  yr  organyddiaeth  eglwysig,  ac  hyd 
nod  yr  eglwys  ei  hun,  yn  ymgolh  yn  ysplander  presenol- 
deb  personol  y  Gwaredwr.  ''  Crist  yn  bob  peth  ac  yn 
mhob  peth."  Yr  oedd  Duw  \7/  mhob  peth  Job  tra  yr 
oeddent  yn  ei  i'eddiant,  ac  wedi  iddo  eu  colh  daeth  Duw 
yn  bob  peth  iddo.  A  phan  gyraedda  y  cristion  gartref 
i'r  hyfryd  wlad,  ceir  golwg  lawn  ar  yr  olygfa  hon,  a 
ddesgrifir  gan  loan,  yn  oes  oesoedd,     A  dyma  fydd  yn 


i8  Y     DDAU     OLEUNI 

cynyrchu  yr  Haìîditjah  CJwriis,  a  genir  yno  byth  )n  fawl  i 
Waredwr  mawr  y  byd. 

Mor  bwysig,  gan  hyny,  ydyw  cyflawni  amod  derbyniad 
yr  Yspryd  Glân,  i  roddi  ynom  y  goleuni  hwn  i  weled 
goleuni  yr  Ysgrythyrau  a  chreadigaeth  Duw,  fel  y  maent 
yn  arddangos  ei  alhi,  ei  ddoethineb,  a'i  gariad  Ef. 
"  Datguddia  fy  llygaid  fel  y  gwelwyf  bethau  rhyfedd 
allan  o  dy  gyfraith  di."     Amen. 


JOB. 


"  Yr  oedd  gŵr  yii  ngiulad  Us  a'i  cim  Job  ;  ac  yr  ocdd  y  gẃr 
hwiiw  yn  hcrffaith  ac  yii  iiniawn^  ac  yn  ofni  Duw,  ac 
yii  ciìio  oddiwrth  ddrygioiii."  "  Yn  hyn  i  gyd  ni 
phcchodd  Joh,  ac  ni  roddodd  yii  ynfyd  ddiin  yn  crbyn 
Duw"  (JOB  I.  1,22).  "07/í/  efc  a  ddyiücdodd  wrthi, 
Lleferaist  fely  llcfarai  nn  o'r  ynfydion :  a  ddcrbyniwn 
ni  gan  Ddiiw  yr  hyn  sydd  dda,  ac  oni  dderhyniwn  yr 
hyn  sydd  ddrwgì"  (Pen.  ii.  10).  'M'r  Arglwydd  a 
dderbyniodd  wyneb  Job"  (Pen.  xlii.  9). 

JOB  oedd  y  cyineriad  crefyddol  puraf  a  pherffeithiaf 
ar  y  ddaear  yn  y  cyfnod  hwnw.  Tystiolaeth  y  Duw 
hollwybodol  ac  oU-dda  ydoedd,  nad  "  oedd  cyffelyb 
iddo  ar  y  ddaear"  yn  nisgleirdeb  ei  gymeriad.  Yr  oedd 
yn  ẃr  "  perffaith," — cymesurol  yn  holl  ochrau  ac  agweddau 
cymeriad  da  ;  ac  felly  yn  "  uniawn  " — yn  ddiwyro  oddiwrth 
hnell  uniawn  cyfraith  yr  Arglwydd.  Yn  "ofni,"  neu  yn 
caru  Duw,  nes  ofni  yn  serchog  ei  anfoddhau  ac  anufudd- 
hau  i'w  orchjanynion  Ef ;  ac  felly  yr  oedd  o  angenrheid- 
rwydd  ei  natur  ysprydol  "yn  ciho  oddiwrth  ddrygioni" — 
pob  drygioni.  Ategir  y  dystiolaetli  ddwyfol  hon  (pe 
yn  angenrheidiol)  gan  holl  ffcithiau  yr  hanes  yn  eu  cyd- 
berthynas  â  Job.  Nid  wyf  am  ymch-affcrthu  am  foment 
anturio  i'r  ddadl  pa  un  ai  hanes  ynte  drania  ydyw  llyfr 
Job,  gan  mai  yr  un  gwirioneddau  mawrion  a  ddysgir 
trwy  y  naiU  a'r  Uall.     Mae  gwersi  damegion  Crist  mor 


20  JOB 

bwysig  a  gwirioneddol  a'r  eiddo  ei  hanes.  Mae  desgrifiad 
dameg  y  Mab  Afradlon  mor  fyw  a  chywir  o  ddyn  mewn 
cyflyrau  arbenig  ag  ydyw  hanes  y  dyn  ieuanc  yn  yr 
iefengyl.  Yn  gyffelyb,  nid  yw  Uyfr  Job  yn  Uai  pwysig  i 
'ni  pa  un  bynag  ai  hanes  ai  drauia  ydyw. 

Fe  osodir  cymeriad  crefyddol  Job  gerbron  fel  mater  o 
ddadl  rhwng  Duw  a'r  diafol.  Desgrifir  meibion  angyl- 
aidd,  neu  lysgenadon  Duw,  yn  ymddangos  ger  ei  fron,  o 
bosibl  i  roddi  cyfrif  o  ryw  oruchwyhaeth'  bwysig.  Mae 
y  diafol  yn  ymddangos  yn  eu  phth,  ger  ei  fron  Ef,  yn 
ddilynol  i  ymdaith  ymchwilgar,  gynhyrfus,  a  gorwyllt, 
yma  ac  acw  ar  y  ddaear ;  ac  ar  yr  ymdaith  ddichellaidd 
hono,  mae  wedi  nodi  allan  Job,  gwas  yr  Arglwydd,  i'w 
ddifetha.  Onid  un  o  brif  tadics  y  diafol  yn  mhob  oes 
ydyw  ymddangos  yn  mhHth  meibion  Duw  gyda'r  amcan 
o  wenwyno  cylchoedd  a  phersonau  daionus  ?  Y  diafol 
yn  ymddangos  yn  mhhth  meibion  Duw  lygrodd  yr  eg- 
Iwys  gyntefig,  nes  iddi  ymddadblygu  yn  Babyddiaeth 
aflan  a  thwyllodrus.  Y  diafol  yn  ymddangos  yn  mhhth 
meibion  Duw  ydyw  y  ddefodyddiaeth  hagr  sydd  yn 
lefeinio  Eglwys  Brotestanaidd  Lloegr  âg  egwyddorion 
peryglus  y  Babaeth  yn  yr  oes  hon.  Y  diafol  yn  ym- 
ddangos  yn  mhhth  meibion  Duw  ydyw  yr  yspryd  a'r 
gwaUgofrwydd  cystadleuol  a  hap-chwareuol  sydd  bron  a 
holl-feddiannu  a  thrwytho  yv  eglwysi  ymneillduol  yn  y 
cyfnod  presenol.  A'r  diafol  yn  ymddangos  yn  mhhth 
meibion  Duw  ydyw  yr  ysfa  sydd  mewn  amrai  o  ysgol- 
feistriaid  ag  sydd  yn  arddangos  hawn  mwy  o  sél  dros  i'w 
hysgolorion  fod  yn  footballcrs  a  crichetcrs  medrus,  na  bod 
yn  ysgoleigion  gwych,     Ac  yn  wir,  mae  rhai  ohonynt  yn 


JOB  21 

wancus  am  wneud  sportiiig  charaders  o'r  efrydwyr.  Nis 
gallaf  ymryddhau  oddiwrth  yr  argyhoeddiad  mai  un  o 
ymladdfeydd  goreuon  yr  eglwys  yn  y  dyfodol  fydd  yn 
erb^'n  y  dylanwad  niweidiol  hwn,  ag  sydd  yn  aros  yn 
meddyhau  pobl  ieuainc  wedi  iddynt  orphen  tymor  eu 
haddysgiant.  Mae  ymarferiad  corfforol  yn  dra  phwysig 
i  bobl  ieuainc  yn  ystod  y  cyfnod  hwn  ;  eithr  mae  y 
meddwdod  meddyHol,  a'r  chwareuon,  yn  rhwym  o  fod  yn 
andwyol  i  gymeriad  iach  ac  urddasol. 

Wedi  ymddangosiad  Satan  gerbron  yr  Arglwydd,  y 
gair  cyntaf  a  gafodd  oddiwrth  yr  Arglwydd  ydoedd,  "A 
ddehaist  ti  ar  fy  ngwas  Job?" — A  wyt  ti  wedi  eifaráo  ef 
allan  i  fod  yn  ysglyfaeth  i  ti  ?  A  wyt  ti  wedi  gosod  dy 
fryd  ar  ddinystrio  y  cymeriad  perffeithiaf  ar  y  ddaear? 
A  dyma  lle  y  dechreua  y  ddadl  rhwng  Duw  a  Satan 
parthed  purdeb  a  pherffeithrwydd  cymeriad  Job.  Dadleua 
Satan  nad  oedd  ei  ddaioni  ond  adlewyrchiad  amgylch- 
oedd  ffafriol  yn  peri  iddo  ymddangos  yn  dda — nad  oedd 
ond  symudhw  ( chamdcou )  ysprydol  yn  derbyn  arlhwiau 
y  pethau  oedd  o'i  gwmpas — ac  y  buasai  newidiad  y  cyfryw 
amgylchoedd  yn  sicr  o  effeithio  newidiad  ymddangos- 
iadol  arno  yntau — nad  oedd  yn  berchenog  cymeriad 
glân  ar  wahân  i  amgylchiadau.  "Croen  am  groen," 
meddai,  "  a'r  hyn  oU  sydd  gan  \vr  a  ddyry  ete  am  ei 
einioes."  "  Eithr  estyn  yn  awr  dy  law,  a  chyffwrdd  â'r 
hyn  oU  sydd  ganddo,  ac  efe  a'th  felldithia  di  o  flaen 
dy  wyneb."  Eithr  gwyddai  yr  Arglwydd  fod  Job  yn 
gymeriad  trwyadl  bur,  yn  gwbl  annibynol  ar  ei  amgylch- 
iadau.  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth  Satan,  "Wele  ef  yn 
dy  law  di ;  eto  cadw  ei  hocdl  ef.     Mae  y  frwydr  oll  i  fod 


22  ]OB 

ar  y  ddaear  o'r  dechrcu  i'r  diwedd.  Pe  caffet  ti  dy 
ryddid  i'w  ladd,  ti  a  wnaet  boh  ymdrech  i  argyhoeddi  y 
byd  dy  fod  yn  orchfygwr  Job,  ac  wedi  llwyddo  i'w  lusgo 
i  dŷr  caethiwed  tragwyddol  dy  hun.  Na,  nid  wyt  i 
gymeryd  ymaith  ei  hoedl,  gan  fod  arnaf  eisieu  eich 
dangos  i'r  byd  dranoeth  wedi  y  frwydr,  ac  am  byth  ar 
ol  hyny.  Mae  y  byd  yn  hynod  barod  i  dy  gredu  di  byth 
er  pan  syrthiodd  dan  dy  gyfaredd  yn  Eden.  Dyna  Job, 
gan  hyny,  yn  dy  law  di  i  wneuthur  iddo  beth  a  fynot  ond 
ei  amddifadu  o'i  einioes."  A  sylwedd  yr  oll  ydyw  adrodd- 
iad  bywiog  a  disglaer  o'r  ymladdfeydd  ofnadwy  hyn,  a 
buddugohaeth  ogoneddus  yr  Arglwj'dd  a  Job.  Mae  yr 
hoU  gwrsweithrediad  yr  aeth  Job  trwyddo  yn  arddangos- 
iad  ardderchog  o  ogoniant  ei  gymeriad  crefyddol ;  ac  yn 
bortread  cywir  o'r  hyn  y  dylai  cymeriad  pob  cristion  fod 
ar  y  ddaear. 

Y  gwirionedd  niawr  a  ddysgir  i  ni  yn  ngoleuni  holl 
ddysgeidiaeth  y  llyfr  hwn  ydyw 

G.\LLU  CYNALIAETHOL  GWIR  GREFYDD  YN  AMGYLCH- 
lADAU  CYFNEWIDIOL  A  GWHTHDAHAWGL  Y  BYWYD 
PRESENOL. 

Diau  fod  amgylchiadau  bywyd,  yn  gystal  a  chymeriad 
crefj'ddol  Job,  yn  hynod  o  eithriadol.  Ychydig  o  blant 
dynion  sj'dd  wedi  eu  dwyn  trwy  amgylchiadau  mor  am- 
rywiol  a  gwrthgyferbyniol  ag  ef ;  ac  ychydig  iawn  a 
brofasant  y  fath  gyfnewidiadau  mewn  amgylchoedd 
ddaethant  allan  fel  efe — yn  gyffelyb  i  aur  wedi  ei  buro 
trwy  dân.  Eithr  mae  yr  oll — yr  amgylchiadau  a'r 
cymeriad — o  fewn  cylch  posibilrwydd  rhagluniaeth  agras 


JOB  23 

Dmv.      Ac  mae  yr  oll  yn  arddangosiad  godidog  o  ad- 
noddau  dihysbydd  trugaredd  yr  Arglwydd.     Dysgir  yn 

I. —  FOD  GWIR  GREFYDD  YX  ALLU  I  GYXAL  YR  ENAID 
YN  NGHANOL  DYLANWADAU  CYFOETH  AC  ANRHYDEDD 
BYDOL. 

Mewn  cyfoeth,  a  safle  o  anrhydedd  bydol,  yr  oedd  Job 
"yn  fwyaf  o  hoU  feibion  y  dwyrain."  Yr  oedd  ei  "olud 
yn  saith  mil  o  ddefaid,  a  thair  mil  o  gamelod,  a  phum'  can 
iau  o  ychain,  a  phum'  cant  o  asenod,  a  llawer  iawn  o  was- 
anaethyddion  "  neu  hwsmonîaeth.  Mae  ei  ddesgrifiad  ef 
ei  hun  o  ddyddiau  ei  ogoniant,  pan  yn  eu  hadolygu  o 
ddyddiau  ei  ddarostyngiad,  yn  hynod  darawiadol  a  thodd- 
edig.  "Pan  oedd  yr  Hollalluog  gyda  mi,"  meddai,  "a'm 
planto'mhamgylch  !  Pan  olchwn  fynghamrauâgymenyn, 
a  phan  dywalltai  y  graig  i  mi  afonydd  o  olew  !  Pan  awn 
i  allan  i'r  porth  trwy  y  dref  ;  pan  barotown  fy  eisteddfa 
yn  yr  heol ;  llanciau  a'm  gwelent  ac  a  ymguddient ;  a 
henuriaid  a  gyfodent,  ac  a  safent  i  fyny.  Tywysogion  a 
atahent  eu  hymadroddion,  ac  a  osodent  eu  llaw  ar  eu 
genau.  Pendefigion  a  dawent  á  sòn,  a'u  tafod  a  lynai 
wrth  daflod  eu  genau,"  &c.  (pen.  xxix.  5 — 10).  Gwehr 
oddiwrth  hyn  oll  fod  ei  gofoeth,  ei  barch,  ei  ddylanwad, 
a'i  awdurdod,  yn  oruchel.  Taflai  ofn  ar  fechgyn  gwamal 
y  wlad,  a  moesgrymai  mawrion  y  tir  ger  ei  fron.  Yr 
oedd  yn  mwynhau  goreuon  y  ddaear,  yn  faterol  a  chym- 
deithasol.  Nis  gall  yr  uchelgais  dynol  mwyaf  awchus 
ddychmygu  am  safle  ddaearol  fwy  ardderchog  nag  a 
feddiannai  y  gŵr  mawr  o  wlad  Us. 

Os   gelhr  ei  gadw  dan   reolaeth   cymeriad   da,   mae 


cyfoeth  ac  anrhj-dedd  daearol  yn  alhi  manteisiol  iawn  i 
wneuthur  daioni  cymdeithasol.  Eithr  ei  gadw  dan 
reohieth,  yn  hytrach  na  chael  ein  rheoh  ganddo,  sydd  un  o 
orchestion  mwyaf  bywyd.  Gwas  da,  eithr  meistr 
creulon,  ydyw  anrhydedd  bydol.  Natur  ei  ddylanwad 
anfanteisiol  ydyw  yr  hiidoliactìiiis  a'r  swyiiol.  Cynwysa 
gwir  grefydd  enilhad  y  serch  a'r  bryd  gan  bethau 
anweledig  a  phell  ;  eithr  y  mae  mewn  cyfoeth  ac 
anrhydedd  daearol  ddisgleirdeb  a  gogoniant  gweledig 
ac  agos,  ag  sydd  yn  peryglu  enih  y  serch  oddiar  yr  an- 
weledig.  Llygad-dynu  plant  dynion  y  mae  cyfoeth 
bydol ;  a  denu  yr  enaid  oddiwrth  gerddoriaeth  y  byd 
ysprydol  y  mae  seiniau  hyfryd  anrhydedd  y byd  hwn.  Mae 
ei  hudohaeth  yn  gyffelyb  i'r  eiddo  y  Sirciis^  a  ddesgriíìr  yn 
chwedloniaeth  Groeg.  Dwy  o  rianod  oedd  y  rhai  hyn 
yn  eistedd  ar  hnn  y  môr,  pa  rai  a  swynent  y  mordeithwyr 
â'u  cân  gyfareddoL  Ac  yr  oedd  y  swyn  mor  orthrechol 
fel  os  clywid  eu  cân  unw"iith  nas  gelhd  morio  yn 
mhelhich,  eithr  aros  dan  eu  mesmeriaeth  hyd  angau.  O 
dan  gyfarwyddyd  Ciree,  mae  Ulysses  yn  rliwymo  ei 
hun  wrth  yr  liwylbren,  ac  yn  llenwi  chistiau  ei  ganlyn- 
wyr  â  chẃyr.  Fel  hyn  y  galluogwyd  ef  i  glywed  y 
gerddoriaeth  gyfareddol  heb  roddi  íîordd  i'w  ddyhm- 
wad,  a  chael  felly  ei  ddinystrio  ganddynt.  Denu  a 
dinystrio  miloedd  y  mae  cyfoeth  y  byd  hwn,  a  dyma  lle 
yr  erys  ei  dwyll  ofnadwy.  Dyma,  hefyd,  mae  yn  sicr, 
sydd  yn  cyfrif  am  y  ffaith  mai  "ychydig  o  gyfoethogion  a 
alwyd."  Cymaint  o  bobl  sydd  yn  cael  eu  hudo  i  wario 
eu  cyfoeth  er  cyfarfod  â  blysiau  a  gwyniau  llygredig 
dynohaeth  syrthiedig.     Mae  cyfoeth  yn  swyno  athryhth 


JOB  .5 

a  dysgeidiaeth  uchel  i  ddyfeisio  a  ffurRo  ffynonellau  o 
fwyniant  pechadurus.  A  siarad  yn  ddynol,  yr  oedd  Job, 
fel  eraiU,  yn  nghyraedd  sŵn  cerddoriaeth  y  Sircns  hvn. 
Ond  meddai  Job  gymeriad  ysprydol  a'i  gwnaethai  yn 
orchfygwr  perffaith  ar  yr  oll.  Nid  rhwymo  ei  hunan 
wrth  unrhyw  hwylbren,  na  llenwi  ei  glustiau  âg  unrhyw 
gŵyr  a  wnaeth  efe,  eithr  dod  i  feddiant  o  lygad  a  chlust 
ysprydol,  i  weled  a  chlywed  swynion  annhraethol  fwy 
cyfareddol  na'r  eidclo  holl  g^-foeth  y  byd  hwn.  Yn  ol  y 
chwedloniaeth  grybwylledig,  canai  y  Sircns  ddynion  i 
farwolaeth,  ond  os  methent,  byddent  feirw  eu  hunain. 
Pan  oedd  yr  Argonauts  yn  myned  heibio,  gorchymynodd 
Jason  i  Orpheus  gyffwrdd  ei  delyn  ;  ac  mae  cyfaredd  ei 
gerddoriaeth  yn  fwy  na'r  eiddynt  hwy,  a  galluogwyd  yr 
Argonauts  i  forwrio  yn  mlaen  yn  ddiogel,  tra  y  tafîodd  y 
Sircns  eu  hunain  i'r  môr,  gan  gael  eu  trawsffuriìo  yn 
greigiau.  Fehy  y  gaUuogwyd  Job  i  ddal  swynion  y  byd 
hwn,  gan  gyfaredd  mwy  y  byd  ysprydol.  Yr  oedd  yn 
gallu,  trwy  ffydd  a  chariad,  sylweddoh  vr  anweledig  a'r 
tragwyddol,  a'u  tynu  yn  nes  ato  ei  hunan  na'r  gweledig 
a'r  materol.  Yr  oedd  yn  galhi  claddu  amser  yn  nhra- 
gwyddoldeb,  a  chladdu  y  ddaear  weledig  yn  y  nefoedd 
anweledig.  Yr  oedd  ei  fywyd  daearol  wedi  ei  drwytho 
a'i  oll-feddiannu  gan  ei  f^'wyd  ysprydol,  a  dyma  roddai 
iddo  y  fath  feistrolaeth  a  Ilywodraeth  dros  ei  gyfoeth  a'i 
safle  uchel  yn  ei  wlad.  Yr  oedd  mor  gyfoethog  o  ras, 
nes  gallu  gweled  mai  gwasanaeth  briodol  ei  gyfoeth 
bydol  ydoedd  lleddfu  dioddetìadau  tlodion  ac  amddifaid, 
&c.  ;  a  gwasanaeth  briodol  ei  safle  a'i  ddylanwad  niewn 
bywyd  oedd  cynorthwyo  a  sirioli  calonau  pobl  ereill. 


26  JOB 

Yr  oedd  tragwyddoldeb  mor  Iwyr  yn  ei  feddwl,  nes  y 
gallodd  gyflwyno  ei  bethau  amserol  a  daearol  i  bobl 
ereill.  "Gwaredai  y  tlawd  a  fyddai  yn  gwaeddi,  a'r  am- 
ddifad,  a'r  hwn  ni  byddai  cynorthwywr  iddo  ;"  gwnai  "i 
galon  y  wraig  weddw  lawenychu;"  "llygaid  oedd  i'r 
dall,  a  thraed  i'r  cloff ;"  "tad  ydoedd  i'r  angenog,  a'r 
cẃyn  ni  wyddai  a  chwihai  aUan"  (Pen.  xxix.  12 — 16). 
Mae  y  cyfryw  l^-wodraeth  a  hwn  dros  gyfoeth  yn  arwydd 
sicr  o  reolaeth  sylweddau  ysprydol  dros  yr  enaid.  Mae 
bod  yn  ddeublyg  gyfoethog  yn  orchestwaith  bywyd. 
Mae'n  anhawdd  meddwl  am  gymeriad  uwch  na'r  eiddo 
y  rhai  y  mae  cyfoeth  ysprydol  eu  henaid  yn  meddu 
llywodraeth  drwyadl  ar  eu  cyfoeth  tymorol.  A  dyma 
un  nodwedd  odidog  yn  nghymeriad  Job;  ac  yr  oedd  ei 
holl  fywyd  vn  nghyfnod  ei  Iwyddiant  yn  g\vneud  haeriad 
y  diafol  mai  effaith  ei  amgylchoedd  oedd  ei  ddaioni,  yn 
hoUol  anghywir  ac  anathronyddol.  O  !  pa  bryd  y  daw 
nifer  hiosocach  o  gyfoethogion  eglwys  Crist  i  fod  yn 
ddigon  cyfoethog  o  ras  yr  efengyl  i  lywodraethu  eu 
cyfoeth  enfawr  er  mwy  o  fantais  i  Iwyddiant  teyrnas 
Dduw  ar  y  ddaear  ? 

II.— FOD  GWIR  GREFYDD  YX  ALLU  DIGON'OL  I  GYN'AL 
EI  PHERCHENGG  YX  Y  TLODI  MWYAF  a'k  AFIECHYD 
DYFNAF. 

Natur  dylanwad  tlodi  a  chystudd  ar  bobl  amddifad  o 
gymeriad  crefyddol  goruchel  ydyw  eu  dirlethu,  eu 
íîwndro,  eu  gwylltio,  eu  chwerwi,  dileu  eu  hunan-barch 
a'u  hunan-feddiant,  neu  lenwi  eu  heneidiau  â  dibrisdod 
am  bawb  arall,  ac  am  bob  peth   uwchraddol  a  phur 


JOB  2^ 

parthed  iddynt  eu  hunain.  Mewn  tlodi  a  chystudd  mae 
yr  hunanaeth,  sydd  yn  hanfod  pechod,  yn  cael  ei  ddat- 
guddio  yn  ei  annymunoldeb  mwyaf. 

Yr  oedd  tlodi  a  chystudd  Job  yn  eithriadol  o  ran  gradd 
a  ffurhau.  Yr  oedd  ei  dlodi  yn  ch-wyadl.  Collodd  ei 
hoU  eiddo  a'i  feddiannau.  Collodd  ei  holl  deuhi,  ond  ei 
wraig,  a  buasai  y  diafol  wech  ei  chymeryd  hithau,  hefyd, 
oni  bai  ei  bod  o  wasanaeth  arbenig  iddo  ef  i  orchfygu 
Job.  Ac  mae  llawer  gwraig  eto  yn  gryn  gymorth  i'r 
diaf(ìl  i  andwyo  llwyddiant  a  hapusrwydd  teuhiol.  Yn 
chwanegol  at  hyn  oll,  collodd  Job  ei  gyfeihion  oll.  Diau 
y  credai  rhai  ohonynt  yr  hyn  a  haerai  y  diafol,  nad  oedd 
daioni  Job  ond  adlewyrchiad  amgylchoedd  ffafriol,  ac 
oblegid  hyny  mae  eu  rhwymedigaeth  oedd  ei  adael. 
Distaw  iawn  oedd  y  gweddwon  a'r  tlodion  a  gynorthwyid 
ac  a  gysurid  ganddo  hiwer  tro.  Ac  yn  hyn  nid  oeddent 
ond  cyffelyb  i  blant  dynion  yn  mhob  oes,  ac  eithrio 
perchenogion  gwir  grefydd.  Dywedai  Dr.  Guthrie  yr 
ymddyga  y  g^'mdeithas  ddynol  at  eu  gilydd  fel  yr  ym- 
ddygwn  yn  gyffredin  at  aur-afalau  (oi'aii<^cs) — wech 
cymeryd  yr  hoU  sudd  ohonynt,  ni  a'u  taflwn  dros  y  mur 
i'r  domen  !  Wedi  i  weddwon,  amddifaid,  a  thlodion  y 
whid  hono  weled  fod  yr  adnoddau  oedd  yn  Job  i  gyfranu 
at  leddfu  eu  dioddeíìadau  hwy  wedi  hysbyddu,  buan  y 
gadawsant  ef  heb  unrhyw  arwydd  o  gydymdeimhid  âg 
ef  yn  ei  dlodi  mawr.  Yn  awr,  edi-ychwch  ar  foneddwr 
cyfoethücaf  ac  enwocaf  gwhid  Us  heb  gartref,  amgen  na 
Hudw  y  donien  tuallan  i'r  dcUnas.  Dyma  ei  drigfan 
ddydd  a  nos,  yn  mysg  tlodion  y  llwch  a  rhai  angenus  y 


28  JOB 

tomenau,  ac  wedi  ei  adael  wrtho  ei  hun  gan  hyd  nod  y 
rhai  fuasent  byw  am  tìynyddau  ar  ei  garedigrwydd. 

Eithr  at  y  tlodi  eithafol,  cafodd  y  diafol  ryddid  i'w 
flino  â'r  cystudd  mwyaf  annioddefol  i  gîg  a  gwaed. 
"  Felly,  Satan  a  aeth  allan  oddi  gerbron  yr  Arglwydd,  ac 
a  darawodd  Job  a.  chornwydydd  bHn,  o  wadn  ei  droed 
hyd  ei  goryn."  Ymddengys  fod  rhj^^ybeth  yn  natur  yr 
afiechyd  hwn  yn  ffafriol  iawn  fel  offerynohaeth  vn  llaw 
y  diafol  er  effeithio  ar  feddwl  ac  ar  dymer  Job.  Yr 
oedd  tuedd  ynddo  i  írritatio  ei  yspryd.  A  dyna  oedd  ar 
y  gelyn  mawr  eisieu.  Ei  nôd  ef  oedd  cael  Job  i  rwgnach, 
chwerwi,  "  dywedyd  pethau  ynfyd  yn  erbyn  yr 
Arglwydd,"  ac  os  yn  bosibl  "ei  felldithio  o  íîaen  ei 
wyneb."  Cynwysai  y  cornwydydd  hyn  friwiau  tanllyd, 
poenus  ac  ysol,  ntìnn  a  gwenwynig.  Yr  ysu  ofnadwy 
oedd  yn  galw  am  y  "gragen  i  ymgrafu  â  hi,"  a  hono, 
drachefn,  yn  gwneud  yr  archolHon  yn  fwy  ofnadwy. 
Ymddengys  ei  fod  yn  effeithio  nid  yn  unig  ar  y  cnawd, 
eithr  hefyd  ar  yr  esgyrn.  Mae  ei  ddesgriíiad  ef  ei  hun 
o'i  ddioddeíìadau  yn  ddigon  i  doddi  y  galon  galetaf,  a 
chynyrchu  tosturi  mewn  adamant.  Yr  oedd  yn  ddeiliad 
y  fath  ddioddeiiadau,  ac  ysfa  yn  gymysgedig,  nes  y 
brathai  ei  gnawd — "cymerwn  fy  ngnawd  yn  fy  ngenau." 
Yr  oedd  ei  "wyneb  yn  fudr  gan  ddagrau,"  a  theimlai  fod 
angau  mor  agos  ato  nes  y  meddyhai  ei  fod  yn  Ihichio  ei 
gysgodion  ar  ei  amrantau.  Yr  oedd  ei  "esgyrn  yn 
glynu  wrth  ei  groen  a'i  gnawd."  Yr  oedd  ei  groen 
a'i  gnawd  wedi  sychu  i  fyny  i'r  fath  raddau  fel  yr 
ymddangosai  yr  esgyrn  fel  pe  yn  glynu  yn  y  croen,  hyd 
nes  yr  oedd  ffurf  yr  esgyrn  yn  y  golwg.     Golyga  hyny  y 


JOB  29 

teneuwch  mwyaf  eithafol.  Nid  oedd  ond  "croen  ei 
ddanedd"  wedi  dianc  o  gyraedd  yr  atìechyd.  Yr 
oedd  ei  boenau  yn  tyUu  ei  esgyrn  me.tíys  â  minawyd. 
Ac  nid  oedd  ei  gi'au,  neu  yn  ol  y  Cyheithiad  Diwygechíí, 
ei  bociiaii  yn  gorphwys.  Nis  gwn  am  neb  sydd  mewn 
dioddehadau  nad  ydynt  yn  cael  rhyw  egwyl  a  hanidden 
weithiau  ;  eithr  nicl  oedd  poenau  Job  yn  gorphwys  o 
gwbl,  yr  hyn  a  ddengys  fod  y  diafol  yn  gwneud  defnydd 
o'i  brif  iadics  i  ddinystrio  Job,  ac  aflonyddu  ei  gymun- 
deb  {X  Duw.  Nid  rhyfedd,  gan  hyny,  fod  "  ei  groen  yn 
cUio,  a'i  esgyrn  yn  llosgi."  Yn  awr,  ni  raid  ond  ceisio 
darlunio  y  tlodi  a'r  cystudd  ofnadwy  hwn  gerbron  ein 
meddylíau  ein  hunain,  a  chymharu  ei  gyflwr  presenol 
â'r  hyn  ydoedd  ychydig  amser  yn  flaenorol,  na  eUir 
sylweddoh  ei  fod  wech  ei  osod  yn  y  safle  fwyaf  anhawdd 
i  ymgadw  yn  ffydcUon  i'r  Arglwydd  yn  mhob  peth. 
Eithr  "yn  hyn  i  gyd  ni  phechodd  Job,  ac  ni  roddodd 
yn  ynfyd  ddim  yn  erbyn  Duw."  Er  coUi  golwg  ar 
Dduw  yn  ngweinyddiadau  fîafriol  ei  ragluniaeth,  ni 
choUodd  olwg  ar  ei  gariad  a'i  ogoniant  o  gwbl ;  oblegid 
o  ganol  ei  helynt  y  datganodd  mor  hyderus,  "mi  a  wn 
fod  fy  Mhrynwr  yn  fyw,"  &c.  Meddai  y  fath  ffydd  yn 
nhegwch  Duw,  nes  ynddo  Ef  yr  oedd  yn  gaUu  gweled 
rhyw  ddyfodol  gweU  iddo  ei  hun,  hyd  nod  "yn  ei 
gnawd."  Diau  nad  oedd  ganddo  unrhyw  brogram 
parthed  y  dyfodol,  ond  yr  oedd  ganddo  y  fath  hyder 
yn  mherft'eithrwydd  cymeriad  Duw,  nes  meddu  sicrwydd 
y  byddai  ei  ddyfodol  yntau  yn  gyson  â  hyny.  Ac  yr 
oedcl  ei  yniwybyddiacth  o  "wreiddyn  y  mater"  yn  ei 
galon  ei  hun,  fcl  ^mod  fawr  y  fl'yddlondeb  dwyfol,  yn 


30  JOB 

cryfhau  ei  obaith  am  gyfnod  gogoneddusach  yn  y 
dN-fodol.  Eithr  y  fath  nerth  oedd  yn  angenrheidiol  i'w 
ffydd  a'i  gariad  beidio  edwino  a  gwywo  yn  y  fath 
ddioddeiìadau  ag  yr  aeth  efe  trwyddynt. 

III. — FOD  GWIR  GREFYDD  YX  .A.LLU  CYXALL\ETHOL 
MEWX  DISGY^LAD  SYDYX  O  GYFOETH  I  DLODI,  AC 
O   lECHYD    I    GYSTUDD. 

Mae  crefydd  sylweddol  yn  angenrheidiol  i  orchfygu 
swynion  cyfoeth  ac  anrhydedd,  ac  i  orchfygu  pwysau 
dirwasgol  tlodi,  hyd  nod  i'r  rhái  sydd  wedi  eu  meithrin 
o'r  bru  yn  y  safîeoedd  hyny.  A  dyna,  mae'n  debyg, 
y  c}-frif  am  y  iîaith  mai  ychydig  o  rai  cyfoethogion 
iawn,  ac  o  rai  tlodion  iawn,  sydd  gadwedig.  Mae  hyn 
yn  gwneud  cyfnewidiad  safle  yn  fwv  anhawdd  fyth  ei 
ddal.  Eithr  y  mae  disgyiiiad  sydyn  y  dyn  ddygwyd  i 
fyny  mewn  cyfoeth  ac  anrhydedd,  i'r  tlodi  dyfnaf  ac  o'r 
iechyd  Ilawnaf  i'r  cystudd  mwyaf  annioddefol,  yn  galw 
am  yr  hunan-feddiant  anmhosibl  i  neb  ond  sydd  yn 
gallu  ymlonyddu  ac  ymorphwyso  yn  y  cymundeb  agosaf 
â  Duw.  Nid  oes  dim  mwy  gwrtlidarawol  i  natur  dyn  na 
chyfnewidiadau  mawr  a  sydyn.  Datblygiad  graddol  yn 
unig  sydd  fwyaf  goddefol  i  ddyn  mewn  corff  a  meddwl. 
Mae  sìwck  y  peth  mwyaf  gwrthwynebus  gan  y  mwyafrif  o 
blant  dynion.  Mae  hyd  nod  dderbyniad  ìclcgrain  yn  Ile 
llythyr  yn  rhoddi  biaw  i  laweroedd.  Dyma  sydd  yn 
gwneud  damweiniau  bywyd  mor  ddirlethol,  ac  yn 
haner  gwallgolì  y  rhai  dieithr  i  ras  Duw  fel  gallu  mawr 
llywodraethol  yr  enaid. 

Yn   Job   ceir   engrafft   o   ddisgyniad    sydyn    o   ddau 


JOB  31 

eithafion  uchel  i  ddau  eithafion  isel — o  uchelderau  cyfoeth 
i  ddj-fnderau  tlodi— o  iechyd  Uawn  i'r  afiechyd  mwyaf 
poenus  ac  aflan.  Nid  anmhriodol  galw  ei  afiechyd  ef 
yn  í'lcphantûsis,  oblegid  rhyw  elcpha nt  o  gystudd  ydoedd, 
ac  nis  gelhr  meddwl  ani  ei  fwy  a'i  ffieiddiach. 

Eithr  sydynrwydd  ei  ddisgyniad  oedd  yn  ofnadwy. 
Mor  agos  i'w  gilydd  oedd  ymwehadau  cenadon  newydd- 
ion  drwg.  Pan  oedd  ei  blant  oh  yn  mwynhau  eu  hunain 
mewn  "bwyta  ac  yfed  gwîn  yn  nhŷ  eu  brawd  hynaf," 
"  daeth  cenad  at  Job,  ac  a  dd^-^yedodd,  Yr  ychain  oedd 
yn  aredig,  a'r  asenod  oedd  yn  pori  gerllaw  iddynt ;  a'r 
Sabeaid  a  ruthrasant,  ac  a'u  dygasant  ymaith  ;  y  llanciau 
hefyd  a  darawsant  hwy  â  min  y  cleddyf."  Cyn  i  hwn 
orphen  cyflwyno  ei  genadwri,  mae  un  arall  yn  rhuthro 
i  mewn,  a  bron  am  wasgu  yr  eiddo  yntau  ar  draws  y 
llall,  gan  ddywedyd,  "Tân  Duw  a  syrthiodd  o'r  nefoedd, 
ac  a  losgodd  y  defaid,  a'r  gweision,  ac  a'i  hysodd 
hwynt."  Ond  "//a  yr  oedd  hwn  yn  Uefaru,  un  arall 
hefyd  a  ddaeth,  ac  a  dd^-wedodd,  Y  Caldeaid  a  osod- 
asant  dair  byddin,  ac  a  ruthrasant  i'r  camelod,  ac  a'u 
dygasant  ymaith,  ac  a  darawsant  y  llanciau  â  min  y 
cleddyf."  Ond  mae  y  cenadon  nid  yn  unig  yn  dilyn  eu 
gilydd  yn  gyflym,  ond  yn  dod  a  newyddion  mwy 
traUodus.  Mae  y  genad  nesaf  yn  dod  â'r  genadwri 
fwyaf  galonrwygol  o'r  oll.  "  Dy  feibion  a'th  ferclied 
oedd  yn  bwyta  ac  yn  yfed  gwin  yn  nh}'  eu  brawd  hynaf ; 
ac  wele,  gwynt  mawr  a  ddaeth  oddiar  yr  anialwch,  ac  a 
darawodd  wrth  bedair  congl  y  tŷ,  ac  efe  a  syrthiodd  ar  y 
llanciau,  a  buont  feirw."  Dyma  Job  wedi  colh  ei  eiddo 
a'i  deuhi  ar  unwaith.     Yn  gyffelyb  y  cystuddiwyd  ef. 


32  JOB 

'■'■Tarawodd  Satan  Job  â  chornwydydd  blin,  o  wadn  ei 
droed  hyd  ei  cíoryn."  Rhuthrodd  yr  ch-pliniil  hwn  arno 
ar  unwaith,  ac  andwyodd  ei  gnawd  a'i  esgyrn  mewn 
munudyn. 

"Ond  yn  hyn  i  gyd  ni  phechodd  Job  â'i  wefusau." 
Yr  oedd  cyfansoddiad  ei  ddyn  newydd  mor  gadarn,  fel  y 
gallodd  saethu  trwy  y  Niagra  hwn  heb  ddim  mwy  na 
syfrdaniad  am  y  foment.  Ni  anmharwyd  ei  iechyd 
ysprydol  o  gwbl.  "A  dderbyniwn  ni,  gan  hyny," 
meddai  wrth  ei  wraig,  "gan  Dduw  yr  hyn  sydd  dda,  ac 
ni  dderbyniwn  yr  hyn  sydd  ddrwg."  Dyma  gyflwr 
meddwl  oedd  yn  ei  alluogi  i  gynieryd  yn  ganiataol  fod 
pob  gweinyddiad  o  eiddo  yr  Arglwydd  yn  anffaeledig, 
pa  un  bynag  ai  dymunol  neu  annymunol  fyddo  i  gîg  a 
gwaed.  Ac  nis  gelhr  meddwl  am  unrhyw  gyflwr 
ysprydol  Uai  gogoneddus  na  hwn,  fuasai  yn  aros  lieb  ei 
niweidio  gan  ddisgyniadau  mor  eithafol  fawr  a  sydyn. 
Rhaid  fod  ei  enaid  wedi  ei  drwytho  gan  ddylanwadau 
ysprydol,  a'i  orlanw  â  nerthoedd  dwyfol. 

IV. — FOD   GWIR   GREFYDD   YN  G.'^LLUOGI  EI  PHERCHENOG 
I    DDIODDEF  CYMERYD    EI    GURO    AR    LAWR. 

Mae'n  anmhosibl  dychmygu  am  gyflwr  mwy  gorth- 
dch^echol  i  natur  dyn  na  chael  ei  guro  ar  lawr,  a  hyny 
gan  y  rhai  y  disgwyhd  mwyaf  oddiwrthynt,  a  hyny  yn 
ebrwydd  wedi  disgyniad  sydyn  o  g)dfoeth,  anrhydedd 
ac  iechyd,  i  dlodi,  gwarth  ac  afiechyd.  Dyma'r  safle 
annesgrifiol  boenus  y  dygwyd  Job  iddo. 

Diau  mai  i  gymeryd  rhan  yn  y  gorchwyl  annheilwng 
hwn  yr  arbedodd  Satan  fywyd  gwraig   Job.      Dichon 


JOB  33 

mai  annhe.íî  fuasai  darlunio  ^vraig  Job  fel  y  type  gwaethaf 
o  wraig  anystyriol  ac  anynad  fu  ar  y  ddaear.  Gall  ei 
bod  yn  wraig  dda  a  defnyddiol  iddo  mewn  ystyr 
dymhorol — yn  eithaf  gwraig  boneddwr  cyfoethog, — yn 
meddu  digon  o  bethau  y  bywyd  hwn  i'w  gosod  wrth  ei 
llaw  yn  wastadol.  Ni  cheir  awgrym  ei  bod  yn 
anghymwys  iddo  yn  nghyfnod  ei  ogoniant.  Ni  ellir 
casghi  ei  bod  yn  gwarafun  iddo  wario  ei  eiddo  ar  dlodion 
ei  wlad,  a  chwiho  am  gŵynion  ni  wyddai  amdanynt,  tra 
y  gallai  wneuthur  hyny  heb  wasgu  ar  ei  amgylchiadau 
ef  a  hithau.  Eithr  wrth  edrych  arni  oddiar  safle 
grefyddol  ac  ysprydol  bur,  mae'n  amlwg  ei  bod  yn  byw 
mewn  cyflwr  o  ddalhneb  ysprydol  a'i  hanalluogai  i 
adnabod  Duw  a'i  phriod  ei  hun.  Mae'n  sicr  ei  bod  yn 
coleddu  y  syniad  cynwysedig  yn  haeriad  Satan  gerbron 
Duw — mai  dylanwad  amgylchoedd  ffafriol  a  dymunol 
oedd  yr  holl  ddaioni  a  nodweddai  fywyd  Job.  A  diau  mai 
dyma'r  paham  y  cadwodd  Satan  hi  yn  fyw.  Mae  efe  eto, 
mae  lle  i  ofni,  yn  cadw  ambell  i  wraig  anystywaeth  yn  fyw 
yn  hir  iawn.  Mae'n  amlwg,  hefyd,  ei  bod  yn  ddwfn  yn 
ngafael  y  cyfeihornad  fod  Duw  yn  ciho  oddiwrth,  ac  yn 
ddigllawn  wrth  y  rhai  y  byddai  yn  caniatau  iddynt 
ddisg^^m  yn  eu  hamgylchiadau  bydol — mai  y  cyfryw 
amgylchiadau  oedd  yn  penderfynu  y  Ue  oedd  gan 
ddynion  yn  serch  yr  Arglwydd.  Mae  ei  hymddygiad  at 
Job  yn  profi  dau  beth  pwysig,  sef  (i)  Amddifadnijydd  hollol 
0  syniad  (fwir  ysỳrydol  aiii  Dduw.  Edrychai  arno,  fel  y 
gwna  llawer  eto,  fel  pe  na  buasai  yn  dda  i  ddim  ond  i 
weini  arnynt  hwy  mewn  pethau  daearol.  Beth  ond  hyn 
all  fod  yn  llywodraethu  yspryd  ambell  i  hen  ffarmwr 
D 


34  JOB 

Cymreig,  na  welir  byth  yn  nhy  yr  Arglwydd  ond  mewn 
cyfarfod  gweddi  diolchgarwch  am  y  cynhauaf  unwaith 
yn  y  flwyddyn  ?  Beth  ond  hyn  a  lywodraethai  ei 
hyspryd  hi,  pan  y  gofynodd  i  Job,  "  A  wyt  ti  yn  parhau 
yn  dy  berffeithrwydd  ?" — neu,  yn  ol  y  Cyiìeithiad  Di- 
wygiedig,  "yn  dy  burdeb,"— "melldithia," — neu,  yn  ol  y 
Cyiìeithiad  Diwygedig,  "ymwrthod  à  Duw,"  ac  yn  ol 
Rosenmuller,  "  ffarweha  â  Duw  "  Nid  oedd  hi  yn  gweled 
teilyngdod  o  barch  ac  anrhydedd  yn  Nuw  ond  i'r  graddau 
yr  oedd  yn  defnyddio  ei  adnoddau  i  sicrhau  i  ddynion 
gysuron  tymhorol.  Ac  wedi  iddo  gymeryd  y  pethau 
hyny  ymaith,  nid  oedd  ^-n  werth  dim  ond  i'w  fellditliio. 
Yr  oedd  ei  henaid  yn  gwbl  ddieithr  i  bob  syniad 
ysprydol  am  y  Brenhin  Mawr.  Yn  chwanegol  at  hyn, 
yr  oedd  (2)  )'//  (iiiiíhiifüd  0  scirli  ỳiir  at  Job  yii 
bcrsoiiol,  ar  wahân  i'w  amgylchiadau  a'i  iechyd.  Mae 
yn  gorchymyn  iddo  farw.  "Melldithia  Dduw,  a  bydd 
farw."  Dichon  y  gelHd  dyfalu  y  gallai  ddymuno  iddo 
farw  yn  hytrach  nag  edrych  arno  yn  hwy  yn  y  fath 
boenau.  Eithr  mae  atebiad  Job,  yn  nghyda  lioll  dôn  ei 
hymadroddion,  yn  cau  allan  y  cyfryw  syniad  ffafriol  am- 
dani.  Ac  mae  y  ffaith  iddi  gael  ei  liarbed  gan  Satan  yn 
proíi  ei  bod  yn  wasanaetligar  iddo  ef  i  wneud  dinystr  ar 
Job.  Na,  nid  oedd  ei  sercli  at  Job  yn  cymeryd  ei  eiiaid 
aniíicir/iog  ef  i'r  cwestiwn  o  gwbl.  Amser  yn  ol  y  mae 
milwr  ieuanc  a  mercli  ieuanc  uw^hraddol  yn  cytuno  i 
ymuno  mewn  glân  briodas  ar  adeg  arbenig.  Eithr  yn 
yr  argyfwng  y  mae  ef  yn  cacl  ei  orchymyn  yn  sydyn  i  faes 
y  gwaed  ;  ac  yn  un  o'r  brwydrau,  mae'n  cael  ei  anafu 
yn  arswydus — y  fath  fel  y  bu  raid  tori  ymaith  ei  ddau 


JOB  35 

droed.  Ac  at  yr  oll,  ;inffurfì\vyd  ei  gorff  nes  bod  bron  yn 
anadnabyddedig  hyd  nod  i\v  gyfeillion  anw^^laf.  Wrth 
edrych  arno  ei  hun  yn  y  drych,  ar  ol  gwella,  teimlai  ei 
fod  mor  hagr  nes  credu  nad  oedd  obaith  iddo  barhau  yn 
serch  y  ferch  ieuanc  hono  a'i  gwneud  3'n  briod  iddo. 
Ac  mae'n  gofyn  i  gyfaiU  iddo  fyned  ati  drosto  i  hyspysu 
y  foneddiges  o'r  ft'aith,  ac  i  roddi  desgrifiad  cywir  ohono 
fel  yr  oedd  ar  y  pryd,  a  dywedyd  ei  fod  yn  boddloni  ei 
rhyddhau  o'r  ymrwymiad,  os  dymunai.  Ond  yr  atebiad 
ardderchog  o  urddasol  a  gafwyd  ganddi  yn  ebrwydd 
ydoedd,  "  Os  oes  digon  ohono  yn  aros  i  gynîvys  ei  cnaid^ 
mi  a'i  cymeraf  cfy  Ei  cnaid  ef  oedd  gwir  wrthddrych  ei 
serch.  Ond  mae'n  anmhosibl  credu  fod  gw^-aig  Job  yn 
caru  ei  enaid  ef,  fel  ag  i  ddymuno  ei  gadw  yn  fyw  yn 
nghanol  ei  dlodi  a'i  gornwydydd,  a  gweini  yn  serchog  a 
thyner  arno  yn  ei  ddioddefiadau.  _  Prof edigaeth  ofnadviry 
i  Job  oedd  hon,  pan  yn  dod  fel  hyn  yn  ddilynol  i'r 
disgyniadau  aruthrol  ereiU.  Eithr  yr  oedd  Job  yn  ddigon 
ysprydol  ei  feddwl,  ac  yn  ddigon  cryf  ei  ffydd,  i  ymgynal 
dan  y  ddyrnod  ofnadwy  hon.  Ceidw  ewyllys  Duw  yn 
ghr  gerbron  ei  feddwl  fel  safon  barn,  bywyd,  ac  ym- 
ddygiad  mewn  pob  math  o  amgylchiadau,  Mae  yn 
gallu  edrj'ch  ar  bawb  a  feiddient  feirniadu  Duw  fel 
ynfydion.  A  phan  ymunodd  ei  wraig  ef  ei  hun  â'r 
giwaid  hyny,  rhoddodd  iddi  ei  henw  ei  hun.  ''  Llef- 
eraist,"  meddai,  "fel  y  Uefarai  un  o'r  ynfydion,"  &c. 
"Yn  hyn  i  gyd  ni  phecliodd  Job  â'i  ìüefusan."  Ac  yr 
oedd  efe  mor  bur  ei  galon,  fel  ag  yr  oedd  ei  wefusau  yn 
cynrychioh  ei  galon. 

Yn  ddilynol  i'w  wniig,    mae  yniosüdiadan    dcijìol   yn 


36  JOR 

cael  eii  gwneucl  arno  gan  ei  dri  chyfaiU  gynt,  Eliphas  y 
Temaniad,  Bildad  v  Suhiad,  a  Sophar  y  Naamathiad. 

Ymddengys  iddynt  gytuno  ar  y  cyntaf  i  ddod  ato  i'w 
gysuro  yn  ei  drallod,  eithr  datblygodd  vr  oU  yn  ymosod- 
iadau  annioddefol  hollol  i  gig  a  gwaed.  "Canys  hwy  a 
gytunasent  i  ddyfod  i  gyd-ofidio  âg  ef,  ac  i'w  gysuro. 
A  phan  ddvrchafasant  eu  llygaid  o  bell,  ac  heb  ei 
adnabod  ef,  hwy  a  ddyrchafasant  eu  llef,  ac  a  wylasant ; 
rhwygasant  hefyd  bob  un  ei  fantell,  a  thaenasant  Iwch 
ar  eu  penau  tua'r  nefoedd.  Felly  hwy  a  eisteddasant 
gydag  e£  ar  y  ddaear  saith  niw'ruod  a  saith  noswaith,  ac 
nid  oedd  a  ddywedai  air  wrtho  ef :  canys  gwelent  fyned 
ei  ddohu'  yn  fawr  iawn." 

Mae'n  amlwg  fod  yna  rhyw  ogoniant  yn  nghymeriad 
Job  oedd  yn  ei  gymeryd  i  fyny  tuhwnt  canfyddiad 
ysprydol  y  cyfeiUion  hyn.  Nid  oes  dim  amlycach  na'u 
bod  yn  ddynion  o  athryhth  a  thalent  aruchel,  ac  yn 
meddu  syniadau  uniawngred  ar  rai  o  gwestiynau  mwyaf 
bywyd  moesol  a  chrefyddol.  Eithr  nid  oeddent  yn 
deall  Job  yn  ei  berthynas  â  Duw,  nac  yn  deall  Duw  yn 
ei  berthynas  uchaf  â  dyn.  Yr  oeddent  yn  mesur  ac  yn 
barnu  vr  vsprydol  trwv  v  tvmhorol.  Yn  hyn,  er  yn 
ddvnion  o  yspryd  hollol  wrthgyferbyniol  i  Satan,  yr 
oeddcnt  vr  ;///  farii  cîg  cj.  Byddaf  vn  ofni  fod  rhai  o 
bobl  Dduw'  eto  yr  un  farn  â  Satan  mewn  rhai  petliau.  Pe 
buasai  gan  Satan  bleidlais  mewn  etholiad,  cawsai  fod 
llawer  o  bobl  Dduw  yn  pleidleisio  yr  un  fîordd  âg  ef. 
Mae  miloedd  o  bobl  Dduw  yn  rhoddi  eu  pleidlais  i 
ymgeiswyr  seneddol  na  ellir  disgwyl  ganddynt  byth 
fesurau  o  blaid  rhinwedd  a  sobrwydd  cymdeithasol. 


JOB  37 

Yr  oedd  cyfeillion  Job  yn  ddynion  o  egwyddor  bur, 
ond  yn  coleddu  syniadau  oeddent  yn  dwyn  cynyrch 
cyffelyb  i  egwyddorion  drwg  yn  eu  perthynas  â  Job. 
Gwnaethant  gam  niawr  â  Job,  nid  yn  gymaint  o 
egwyddor,  eithr  yn  hytrach  o  gyfeiHornad.  Maent  yn 
ymresymu  yn  gyffelyb  i  fel  y  gwnaethai  Satan  ei  hun, 
trwy  geisio  olrhain  helbulon  y  Patriarch  i  rhyw  anaf  ar 
ei  gymeriad  crefyddol.  "Coíìa,  atolwg,"  meddai  Eh- 
phas,  "pwy,  ac  efe  yn  ddiniwed,  a  gollwyd  ?  a  pha 
le  y  torwyd  y  rhai  uniawn  ymaith?"  A  diau  y  gallasai 
seilio  y  cyfryw  syniad  ar  lawer  o  weinyddiadau  Duw  yn 
ei  ragluniaeth  tuag  at  y  genedl  yn  y  gorplienol.  Ffordd 
gyffredin  Duw  o  ddangos  ei  anghymeradwyaeth  i 
gyfiawniadau  pechadurus  y  bobl  trwy  yr  oesau  ydoedd, 
cyffwrdd  â'u  hamgylchiadau  tymhorol,  a'u  cystuddio. 
Felly  yr  oedd  datganiad  Ehphas,  mcwn  rhyw  ystyr,  yn 
gyson  â  hanes  y  gweinyddiadau  dwyfol  tuag  at  blant 
Israel.  Ac  wrth  edrych  ar  y  mater  oddiar  yr  un  saHe, 
yr  oedd  Job  ei  hun  bron  a  dod  i'r  un  casghad.  "  MyH  a 
bechais,"  meddai,  "beth  a  wnaf  i  ti,  O  Geidwad 
dyn?"  Eithr  mae  y  dirwasgiad  hwn  oddiallan,  yn  peri 
iddo  ar  unwaith  syrthio  ar  ei  ymwybyddiaeth  ei  hun. 
Wrth  ymresymu  oddiwrth  ei  ddioddetìadau  at  ei  fywyd, 
mae'n  dod  o  hyd  i  bechadur,  eithr  wrth  ddisgyn  i'w 
ymwybyddiaeth  a'i  broíìad,  gan  ei  ddal  yn  mhresenoldeb 
yr  hawHau  dwyfol,  mae'n  dod  o  hyd  i  uiiiondeb  a  phnnicb 
amcanion.  Pan  ddywedodd  EHphas  wrtho,  "yn  ddiau 
ti  a  doraist  ofn ;  yr  ydwyt  yn  atal  gweddi  gerbron 
Duw,"  mae  Job  yn  tynu  ahan  yr  atebiad  iddo  o  ddyfn- 
deroedd  ei   brofiad  ysprydol.     "  Er  nad  oes  gamwedd 


38  JOB 

yn  fy  nwylaw,  a  bod  fy  ní^tucddi  yii  biir."  Mi  a  wn  na 
chylîawnais  bechod  yn  erbyn  Duw  â'm  dwylaw,  ac  mi  a 
wn  fod  fy  ngweddi  yn  ymddyrchafu  o  galon  deimladwy 
o'i  hangen,  ac  awyddus  am  gyflenwad.  "Wele  hefyd 
fy  nhyst  yn  y  nefoedd  ;  a'm  tystiolaeth  yn  yr  uchelder." 
Yr  oedd  Job  yn  dal  ei  brofiad  yn  y  presenoldeb  dwyfol, 
gan  apeho  at  ei  wybodaeth  anfeidrol. 

Ond  yma,  mae  Sophar  yn  dod  allan  yn  ei  erbyn  gyda 
beiddgarwch  creulon — pob  ohon  o'r  hen  gyfeillgarwch 
fel  pe  wedi  ei  ddileu  o'i  galon.  "O,  na  lefarai  Duw," 
meddai,  "ac  nad  agorai  ei  wefusau  yn  dy  erbyn."  Mae 
dy  ddatganiad  o'th  ddiniweidrwydd  yn  gabledd,  ac  mae'n 
rhyfedd  ei  fod  yn  dy  oddef.  Eithr  yn  hytrach  nag 
arddangos  unrhyw  chwerwder  yspryd  dan  y  ddyrnod 
hon,  efe  a  ddywed,  "  Pe  lladdai  Efe  H,  mi  a  obeithiaf 
ynddo ;  er  hyny,  fy  ffyrdd  a  ddijfynaf  ger  ei  fron  Ef." 
Yr  oeddyt  yn  siarad  am  i  Dduw  lefaru  wrthyf,  Sophar. 
''Yn  wir,  mi  a  lefaraf  wrth  yr  Hollalluog,  ac  yr  ydwj-f 
yn  chwenychu  ymresymu  â  Duw." 

Mae  y  cyfeilhon  h^ai  yn  eu  dadl  yn  erbyn  Job  yn 
datgan  rhai  o'r  gwirioneddau  pwysicaf,  a  hyny  yn  yr 
iaith  gryfaf  yn  bosibl.  Yn  pennod  xx.  5 — 17,  mae 
Sopliar  yn  rhoddi  un  o'r  desgriiìadau  mwyaf  byw  a 
chywir  o  gytìwr  a  thynged  yr  annuwiol  a'r  rhagrithiwr. 
Eithr  y  colyn  marwol,  a'r  sarhâd  annheilwng  ddatguddir 
yn  yr  oll  ydyw,  ei  fod,  yn  ol  syniad  Sophar,  yn  ddesgriliad 
cywir  o  Job.  Desgrifiad  cywir  ac  arddunol  iawn  o  hiwer 
o  blant  dynion,  eithr  desgrifiad  cwbl  annheg  o  Job, 
anwylyd  Jehofa.  Profedigaeth  galed  i  ddyn  gonest, 
diniwaid  a  phur,  oedd  cael  ei  alw  yn  ragrithiwr  gan 


JOB  39 

ííyfaill,  ac  iin  niae'ii  debyg  dderbyniodd  lawer  o 
fanteision  mewn  bywyd  trwy  ei  gyfathrach  â  Job. 
Eithr  ni  ddangosa  Job  unrhyw  arwydd  o  wendid  ac 
ymroad,  eithr  enilla  nerth  adnewyddol  i  ymresymu  yn 
erbyn  dynion,  ac  i  ymddiried  yn  Nuw.  Dadleua  nad 
yw  amgylchiadau,  wedi'r  cwbl,  yn  profì  dim  parthed 
iiatur  cymeríad  personol.  "  Paham,"  meddai,  "y  mae  yr 
annuwiohon  yn  byw,  yn  heneiddio,  ac  yn  cryfhau  mewn 
cyfoeth?"  Gwehr  ar  unwaith  nerth  ei  ymresymiad. 
Os  oedd  pobl  gyfoethog  ac  iachus  yn  byw  yn  annuwiol, 
ac  yntau,  tra  yn  ymwybodol  o  burdeb  calon,  yn  aros 
mewn  mawr  dlodi  a  dwfn  gystudd,  yna  nid  oedd 
amgylchiadau  yn  rhoddi  goleuni  cyHawn  ar  gymeriad 
personol. 

Geiriau  llawn  o  gysur  i  blant  Duw  ydynt  y  rhai  acw 
o  eiddo  Ehhu.  "Yr  hwn  sydd  yn  rhoddi  achosion  i 
ganu  y  nos."  Eithr  ei  amcan  wrtli  eu  llefaru  oedd 
tr^'wanu  calon  dyner  Job.  Xid  yw  y  geiriau  cytoethog 
hyn  ond  dernyn  o  irony.  Mae  cysyUtiadau  y  geiriau  yn 
g}-fryw  ag  sydd  yn  eu  cau  ahan  o  fod  yn  destyn  pregeth, 
ond  yn  anfynych  iawn. 

Drachefn,  gwirionedd  oll-bwysig  i  bechaduriaid  ydyw, 
"  oherwydd  bod  digofaint,  gochel,  rhag  iddo  dy  gymeryd 
ymaith  â'i  ddyrnod,  yna  ni'th  wared  iíiwn  mawr."  Eithr 
y  fath  dywyllwch  neu  greulonedd  barodd  i  Ehhu  gyfeirio 
y  ddyrnod  at  Job. 

Eithr  yn  chwanegol  at  yr  holl  helbulon  hyn,  mae  y 
Duw  mawr  ei  Hun,  fel  pe  yn  dod  allan  yn  erbyn  Job,  ac 
fel  bardd  ac  areithydd  anfeidrol,  yn  gosod  gwirioneddau 
ofnadwy  ger  ei  fron,  mewn  cwestiynau  na  allai  neb  eu 


40  JOB 

meddwl  byth  ond  Duw.  Yn  y  cwestiynau  hyn,  mae'r 
Arglwydd  yn  gadael  i'w  ogoniant  fel  Creawdwr  a 
Chynahwr  fyned  heibio  fel  math  o  haììorama  ofnadwy. 
''Pa  le,"  meddai,  "yr  oeddyt  //  pan  sylfaenais  /  y 
ddaear?  Mynega,  os  medri  ddeaU."  "A  phwy  a  gauodd 
y  môr  â  dorau?"  '^A  ddaethost  ti  i  eigion  y  môr? 
Ac  a  rodiaist  ti  yn  nghilfachau  y  dyfnder?"  Y  fath 
bwysau  o  ogoniant  a  mawredd,  a  hwnw  mewn  cwestiynau 
herfeiddiol  a  chyffrous,  sydd  yn  cael  eu  dwyn  i  wasgu  yn 
ddirlethol  ar  yspryd  un  sydd  eisoes  yn  nyfnderoedd 
tlodi,  cystudd,  ac  ymosodiadau  ei  gyfeilhon  penaf.  Ond 
yn  hytrach  na  chynyrchu  unrhyw  chwerwder  yn  enaid 
Job,  mae'n  cynyddu  ei  ostyngeiddrwydd.  "Wele," 
meddai,  "gwael  ydwyf.  Pa  beih  aatebafiTi?  Mi  a 
osodaf  fy  Uaw  ar  fy  ngenau."  Ond,  meddai'r  Arglwydd, 
nid  wyf  wedi  gorphen  â  thi  eto.  "  Gwregysa  yn  awr  dy 
Iwynau  fel  gwr.  A  oes  i  ti  fraich  fel  Duw  ?  A  wnei  di 
daranau  â'th  lais  fel  yntau?"  Yna,  mae  yn  myned  i 
ddarlunio  ei  allu  mawr  yn  y  leíìathan,  fel  pe  buasai  yn 
awyddus  i  ddychryn  Job  i  farwolaeth.  "A  dyni  di  y 
lefiathan  allan  â  bâch  ?  neu  a  rwymi  di  ei  dafod  ef  â  rhaff  ? 
A  chwareui  di  âg  ef  fel  âg  aderyn  ? "  Ac  yma,  mae 
desgriíìad  mwyaf  mawreddog  o'r  creadur  afresymol 
mwyaf  hwn,  yn  cael  ei  fwrw  ar  Job  gyda  hyawdledd 
deifìol  Creawdwr  yr  areithwyr  oll.  "Wrth  ei  disian  ef 
y  tywyna  goleuni,  a'i  lygaid  ef  sydd  fel  amrantau  y 
boreu.  Ffaglau  a  ânt  allan,  a  gwreichion  tanllyd  a 
neidiant  o'i  enau  ef.  Ei  anadl  a  wna  i'r  glo  losgi,  a 
fHam  a  ddaw  allan  o'i  enau.  Yn  ei  wddf  y  trig 
cryfder,  a  thristwch  a  drŷ  yn  llawenydd  o'i  llaen  ef," 


JOH  41 

Eithr  cyn  i'r  arawd  ddwj'fol  hon  derfynu,  yr  oedd  Joh  ar 
lawr  o  ran  ei  yspryd,  fcl  ei  amgylchiadau.  Yn  ei  olwg 
ei  hiin,  yr  oedd  ef  ar  hiwr  yn  y  dyfnderoedd,  a  Duw  i 
fyny  yn  y  goruchelderau.  Ac  o  waelod  y  dyffryn  hwn, 
mae  yn  Uefain,  nes  rhoddi  boddlonrwydd  annesgrifìol 
i'r  galon  ddwyfoL  "Miaglywais  â'm  clustiau  sôn  am 
danat,  ond  yn  awr  fy  llygad  a'th  welodd.  Am  hyny,  y 
mae  yn  ffiaidd  genyf  fi  fy  hun,  ac  yr  ydwyf  yn  edifarhau 
mewn  llwch  a  lludw." 

Os  oedd  Job  wedi  arddangos  graddau  o  ddiffyg  Uwyr 
ymostyngiad  i'r  drefn  ddwyfol  ar  ol  y  ddyrnod  gyntaf, 
ag  oedd  yn  galw  am  i'r  Arglwydd  amlygu  ei  ogoniant  a'i 
awdurdod  iddo,  niae  yn  sicr  mai  ei  brif  amcan  ydoedd 
dangos  i  Satan  a  phhmt  dynion,  fod  gan  Job  gymeriad 
digon  cryf  i  ddal  mwy  o  bwysau  na'r  oU  roddwyd  arno 
gan  Satan  ei  hun,  a  phawb  oedd  yn  cydweithio  âg  ef. 
Mae  yr  Arglwydd  fel  pe  yn  galw  y  cyfeilhon  hyn,  a'r 
diafol  hefyd  o  bosibl,  gan  ddywedyd — "Y  mae  Job  yn 
ddigon  cryf  i  ddioddef  pwysau  mw}-  o  lawer  nag  ydych 
chwi  oll  wedi  allu  roddi  arno.  Gwrandewch  arnaf  fi  yn 
ei  hoh."  Eithr  dan  ddylanwad  y  fath  gwestiynau,  mae 
Job  yn  ymostwng  yn  îs,  îs,  gerbron  Duw,  a  Duw  yn 
myned  yn  uwch,  uwch,  yn  ei  feddwl.  Dan  ddylanwad  y 
fath  yspryd  ardderchog  a  ddangosai  Job,  mae'r  Arglwydd 
fel  pe  yn  methu  aros  yn  hwy  yn  y  corwynt  a'r  t^'wyllwch  ; 
ac  mae'n  dod  allan  i  ganol  goleuni  a  thawelwch  mawr- 
eddog,  gan  ofyn  i'r  Patriarch — ''Job,  edrych  arnaf  fi," 
ac  mae  y  sant  yn  gwneuthur  hyny  am  y  tro  cyntaf  er's 
amser  belhich.  Ac  wedi  iddo  edrych,  *' Yr  Arglwydd  a 
dderbyniodd  ei  wyneb  ef."     Cydnabydda  yr  Arglwydd 


42  JOB 

yn  hyn  oll  fod  Job  yn  ei  holl  ddioddefiadau  a'i  brofedií^- 
aethau  wedi  bod  yn  ffyddlon  i'w  gydwybod,  ac  i'w 
Arglwydd.  Ac  mae'n  gofalu  gwneud  yn  gHr  fod  cyfeiUion 
Job  wedi  enyn  ei  Hd.  Mae'n  datgan  wrth  EHphas  fod 
ei  ddigofaint  wedi  enyn  yn  ei  erbyn  ef  a'i  gyfeiUion, 
oherwydd  eu  camddarHiniadau  o  Job.  Ac  yn  awr, 
meddai'r  Arglwydd,  rhaid  i  chwi  aberthu  dros  eich 
pechodau,  er  symud  ymaith  fy  Hid  oddiwrthych.  Ac  yn 
chwanegol  at  hyny,  rhaid  i  chwi  Iwyddo  i  berswadio 
Job  i  wcdd'i'o  drosoch.  Ah  !  tybed  y  gwna  Job  weddi'o 
ar  yr  Arglwydd  ar  ran  y  rhai  fuont  y  naill  ar  ol  y  HaU  yn 
gosod  eu  cyílegrau  cryfaf  i  Hichio  tân-belenau  ato  pan 
ar  lawr  ?  A  oes  yn  ei  yspryd  ddigon  o  nobility  a  maddeu- 
garwch  i  hyn?  Oes  y  mae.  Wedi'r  hoU  ymosodiadau 
arno — o  uffern,  y  ddaear,  a'r  nefoedd  ei  hun,  dyma'r 
cymeriad  pur  sydd  yn  aros.  Pan  ofynasant,  Job  a 
wnei  di  wedd'io  drosom  ?  daeth  yr  atebiad  yn  ol  yn  ddi- 
vmdroi.  O,  gwnaf,  cvd-\vedd'iwn,  ac  mae'n  dyrchafu 
ei  lef  at  ei  Arglwydd,  gan  daenu  eu  pechodau  oU  ger  ei 
fron,  ond  ar  yr  un  pryd  erfyn  maddeuant  Uwvr  a  Uawn 
iddynt  o'u  hoU  anwireddau.  Y  fath  gj-meriad  euraidd — 
"wedi  ei  buro,  yn  dyfod  aUan  fel  aur."  Eithr  nid  yvv 
hyn  yn  derfyn  hoUol  ar  y  prawf  o  werth  a  gogoniant 
cymeriad  Job.  Mae  yma  un  olwg  araU  ar  ogoniant 
cymeriad  crefyddol  mawr. 

V. — FOD      GWIH     GREFYDD     YN     ALLU     DIGONOL     I     DDAL 
DYRCHAFIAD     CYFLYM. 

Derbyniodd  Job  ddyrchafiad  mawr.     Cafodd  gymaint 
o  deuHi,  a  chymaint  araU  o  gyfoeth  ag  o'r  blaen.     Yr 


JOB  43 

oedd  ei  ddyrchaiìad  yn  fwy  na'i  ddarostyngiad.  Codwyd 
e£  i  bwynt  llawer  nwch  na'r  nn  y  disgynodd  ohono. 
Ychydig  o'i  hanes  a  geir  ar  ol  ei  ddyrchafiad,  heblaw  ei 
fod  wedi  byw  mewn  agosrwydd  mawr  at  ei  Arglwydd 
am  saith  ngain  mlynedd,  ac  vna  ei  gymeryd  ato  i 
ogoniant.  Dichon  y  meddyha  rhai  mai  hawdd  iawn 
bellach  oedd  iddo  fyw  yn  ffyddlawn,  wedi  derbyn  y  fath 
ddyrchafiad.  Nid  yw  hyn  yn  canlyn  o  gwbl,  oblegid  y 
mae  dyrchatìad  yn  cynwys  temtasiwn  gryfach  i  anghofio 
Duw^  i  filoedd,  na  darostyngiad.  Mae  Uawer  mwy  yn 
cael  eu  swyno  oddiwrth  Dduw  gan  Iwyddiant  a  ffawd 
fydol,  nag  sydd  yn  cael  eu  dirlethu  oddiwrtho  gan 
anffodion  bywyd.  A  dyma,  o  bosibl,  paham  mai  ychydig 
o  rai  cyfoethogion  a  rhai  doethion  sydd  yn  gadwedig. 
Mae  y  naiU  yn  cael  eu  hudo  oddiwrth  Dduw  gan  ym- 
ddiriedaeth  yn  eu  "  meddiannau  lawer,"  a'r  lleill  gan 
ymddiriedaeth  "yn  eu  deall  eu  hunain." 

Mae  angen  gras  mawr,  a  ffydd  yn  perchenogi  llygaid 
gloew,  byw,  a  chraff,  i  gadw  y  byd  gweledig  rhag  ein 
rhwystro  i  weled  yr  anweledig.  Ac  mae'r  ychydig 
sydd  yn  gallu  ymgodi  i'r  satle  ysprydol  hon,  y  cymeriadau 
ardderchocaf  yn  hanes  y  byd.  Mor  ddefnyddiol  i  gym- 
deithas  ac  i'r  eglwys  ^dyw  pobl  gyfoethog  dduwiol ;  a 
mwy  defnyddiol  fyth  yd)-\v  ysgoleigion  duwiol.  Perygl 
mawr  ein  hoes  ni  ydyw  swynion  cyfoeth  ac  addysg. 
Mae  gosod  y  cyfryw  ar  allor  Duw  yn  un  o  anhawsderau 
penaf  natur  hunanol  a  balch  dyn  syrthiedig.  Ymad- 
roddion  gogoneddus  ydyw  "cyfoeth  cysegredig,"  a 
"diwylhant  cysegredig."  Flynyddau  lawer  yn  ol,  daeth 
glöwr   tlawd   i  gyfoeth   mawr  yn  sydyn,  trwy  ewyllys 


44  JOB 

perthynas  iddo  a  drigai  yn  California.  Yr  oedd  yr  hen 
frawd  hwn  yn  aelod  ffyddlon  a  selog  iawn  o  eglwys 
ymneilldnol  yn  Sir  Forganwg.  Arferai  yn  fynych 
adrodd  proíiad  byw  a  bendithiol  iawn  yn  y  gyfeillach 
eglwysig.  Eithr  wedi  derbyn  yr  arian  mawr  hyny,  mae'n 
troi  i  fod  yn  dra  distaw  yn  y  cyfeiHachan,  er  yn  ffyddlon  o 
hyd  yn  y  cyfarfodydd.  Oherwydd  hyn,  mae  amrai  o'r 
swyddogion,  a'r  aelodau  ffyddlonaf,  yn  dechreu  ofni  ei 
fod  yn  myned  yn  ysprydol  dlotach  wrth  fyned  yn 
dymhorol  gyfoethocach.  Yr  oedd  hyny  yn  achos  pryder 
a  thrallod  nid  bychan  iddynt.  Gwyddent  y  buasai'r 
cyfryw  gyfnewidiad  yn  sarhâd  mawr  ar  ras  dihyspydd 
lesu  Grist.  Eithr  ryw  noson,  dacw  fe  ar  ei  draed,  yn 
welw  a  chrynedig,  ac  eto  hyderus  yr  olwg.  "Frodyr  a 
chwiorydd,"  nieddai,  ''mae'n  debyg  fod  Ihiwer  ohonoch 
yn  meddwl  y  buasai  y  cyfoeth  mawr  ddaetli  i'ni  rhan  i 
mor  sydyn  yn  fy  mhen-syfrdanu  ac  fy  yspeiho  o'r 
proíìad  ysprydol  ddywedais  lawer  gwaith  oedd  yn  fy 
meddiant.  Na  phryderwch,  mae'n  dda  genyf  allu 
dyweyd  fod  Califoniía  liaii  fy  tihracd  /,  a  Christ  yn  fy 
nghalon."  Dyma  un  a  digon  o  ras  ynddo  i  ddal  ei  godi 
heb  unrhyw  niwaid.  Ond  cymaint  o  bobl  wrth  ^^íí6'/ yn 
dymhorol  sydd  yn  colli  yn  ysprydoh  Cymaint  mae  y 
ffair,  y  farchnad,  a'r  cxcìiaiige  yn  ei  lyncu  p  gyfeillachau 
crefyddol  a  chyfarfodydd  gweddi'au.  O  na  elhd 
perswadio  crefyddwyr  yr  oes  hon,  i  efrydu  yn  dduwiol- 
frydig  fywyd  a  chymeriad  Job,  gwas  Duw.  Mae'n  llawn 
o  wersi  ysprydol  parthed  bywyd  sanctaidd  yn  mhob  math 
o  amgylchiadau  bywyd — cyfoeth,  iechyd,  anrhydedd,  a 
thlodi,  alìechyd,  ymddifadrwydd  yn  ei  deulu  a'i  gyfeiU- 


JOB  45 

ion — sydynrwydd  symudiadau,  taro  ar  lawr  gan  y  rhai  y 
disgwylid  mwyaf  o  gysur  a  diddanwch  oddiwrthynt. 
Mae  y  Duw  a  gyflawnodd  raid  Job  yn  aros  i  gyilawni 
ein  holl  raid  ninau  â'r  gohidoedd  o  ras,  nerth,  gwroldeb, 
a  chysur  yn  holl  amgylchiadau  gwrthdarawol  bywyd.  Y 
fath  baradwys  gymdeithasol  fuasai  yr  eglwys  pe  bai  pob 
aelod  yn  mwynhau  yr  un  berthynas  â  Duw  ag  a  fwynhai 
y  patriarch  Job. 


DUW    YN    FFYNONELL 
AC    AMGYLCHEDD    BYWYD    DYN. 


'^Oblcj^iiì  viuh1o  Ef  vr  vdyin  ui  vn  bvio,  vii  svìniid^  ac  yn 
bod ;  tnegis  y  dyiocdodd  rhai  o\'li  poctan  cliwi  cicìi 
hnnain.    Canys  ci  hilioilaclh  Ef  Iicfyd  ydyni  ni^ — 

ACTAU    XVÌÌ.    28. 

SYLWEDD  a  chnewyllyn  araeth  fawr  yr  apostol 
Paul  yn  Areopagus,  prif  lys  Athen,  ydyw  y  testyn. 
Mae  presenoldeb  yr  apostol  yn  Athen  yn  ystod  ei  ail 
daith  genadol  yn  ymddangos  fel  ymw^ehad  damweiniol, 
ac  nid  rhag-gynhunedig.  Yn  cael  ei  ymhd  o  Berea,  gan 
luddewon  gwallgof  Thesalonica,  mae'n  gweled  yn 
ddoeth  ddianc  i  Athen,  gan  adael  Silas  a  Timotheus 
ar  ei  ol  yn  Berea.  A  thra  yno  yn  disgwyl  am  danynt, 
mae'n  cymeryd  cyíîeustra  i  edrych  i  mewn  i  fywyd 
crefyddol  a  moesol  y  ddinas.  Cynhyrfwyd  ei  ddigofaint 
sanctaidd  wrth  weled  y  ddinas  yn  "Ilawn  o  eilunod." 
Yr  oedd  yr  eilunod  yn  amlach  na  dynion  yn  Athen  yn  y 
cyfnod  hwn,  er  yr  ymddengys  nad  oedd  mwy  nag  un  o 
bob  deg  o'r  trigolion  yn  eu  parchu  a'u  haddoli.  Os  na 
chaiff  dyn  afael  ar  y  gwir  Dduw,  ac  ar  y  íîordd  iawn  ato, 
m.ae  ei  addoliad  yn  sicr  o  droi  yn  ffug  ac  yn  broffes 
disylwedd  mewn  amser.  Dyma'r  paham  y  mae  cymaint 
o'r  ffugiol  yn  addoliad  y  paganiaid  a'r  pabyddion.  Mae'r 
blaenaf  heb  y  gwir  Dduw,  a'r  olaf  heb  y  ffordd  iawn  ato. 


DUW    Y\     FFYNONELL,     &c.  47 

Pa  fodd  bynag,  yr  oedd  Ilawer  o  fawrion  Athen  yn 
aiddgar  dros  grefydd  ac  athroniaeth  y  ddinas.  Fel  un 
yn  sylweddoli  amcan  uchaf  bywyd,  mae'r  apostol  yn 
methu  dioddef  yr  olygfa  heb  siarad,  ac  oherwydd  hynv, 
mae'n  myned  i'r  synagogau  i  ddadleu  â'r  luddewon,  ac 
i  betrual  {square)  y  ddinas  i  ddadleu  â'r  Epicuriaid  a'r 
Stoiciaid.  Parodd  cryn  gynwrf  yn  mysg  y  bobl. 
Meddyliai  rhai  nad  oedd  ond  baldorddwr  neu  "  hauwr 
geiriau,"  a  thybiai  ereill  mai  pregethwr  rhyw  dduwiau 
dieithr  ydoedd,  a  hyny,  "  am  ei  fod  yn  pregethu  yr  lesu 
a'r  adgyfodiad  iddynt."  Mae'n  ymddangos  mai  newydd- 
deb  ei  ddysgeidiaeth  yn  y  ddinas  a  sicrhaodd  iddo 
gyfleustra  i  chwanegu  ei  ddysgeidiaeth  iddynt  ;  oblegid, 
"  nid  oedd  yr  holl  Atheniaid,  a'r  dieithriaid,  y  rhai  oedd 
yn  ymdeithio  yno,  yn  cymeryd  hamdden  i  ddim  arall 
ond  i  dd)^'edyd  ac  i  glywed  ryw  newydd,"  neu  yn  fwy 
cywir,  "y  newydd  dhocdiíanif.'"  Mae'r  oes  hon  yn 
prysur  ymlithro  i'r  cyflwr  meddwl  cyffröus  a  pheryglus 
yna.  Dyger  rhywbeth  newydd,  gwael  neu  wych,  drwg 
neu  dda  o  hyd,  ac  mae'r  wlad  yn  rhuthro  yn  wallgof  ar 
ei  ol.  Yn  ngrym  y  chwilfrydedd  hwn,  pa  fodd  bynag, 
maent  yn  cymeryd  gafael  yn  Paul,  gan  ei  gymeryd  i 
uchelder  Areopagus,  neu  Fryn  Mawrth.  Barna  rhai 
ysgoleigion  Beiblaidd  fod  arno  angen  cymorth  i  ddringo 
i  gopa  y  bryn — y  gallai  fod  y  "swnibwl  vn  y  cnawd," 
beth  bynag  ydoedd,  yn  cael  ei  nodweddu  gan  wenchd 
corfforol ;  nad  oedd  eto  wedi  ymiachau  ar  ol  y  fflangcllu 
a'r  carcharau  yn  Philippi ;  ac  at  yr  oll,  fod  rhanau  uchaf 
y  bryn,  am  tua  chant  o  latheni,  yn  hynod  o  serth,  ac 
felly   yn   anmhosibl  bron  i  ddyn  egwan  ei  iechyd  i'w 


48  DUW    YN     FFYNONELL 

ddringo.  Trwy  y  cymorth  cynhyrfus  hwn,  pa  fodd 
hynag,  mae'r  apostol  yn  cael  cyfleustra  i  draddodi  yr 
araeth  odidog  y  mae  y  testyn  yn  ffuriio  ei  sylwedd. 

Un  o'r  pethau  mwyaf  tarawiadol  yn  yr  araetli  hon 
yd^-w  y  ddocthineb  a'r  dysbwyüiant  gyda  pha  un  y 
mae  yr  apostol  yn  gwasgu  gwirioneddau  mawrion 
cristionogaeth  at  feddyhau  yr  Atheniaid.  Yn  Ue  ceisio 
bwrw  syniadau  y  bobl  dros  y  bwrdd,  fel  yspwriel  di- 
sylwedd,  ac  felly  enyn  eu  digofaint,  mae  yn  yr  oll  o'i 
ymwneud  â  hwy  yn  y  ddinas  yn  ymdrechu  cydio  y 
cyfryw  wirioneddau  wrth  bob  syniad  a  dyhcad  cywir  a 
amlygir  yn  ymarferion  crefyddol  y  bobl  liyn.  Dyma 
sydd  amlwg  yn  yr  ymadrodd,  "mi  a'ch  gwelaf  chwi  yn 
mhob  peth  yn  dra  chocl-grcfyddol."  Yn  ol  y  cyfieithiad 
hwn,  ymddengys  megis  edhwiad  gwawdlyd,  eithr  y 
cyfieithiad  c^-wir  ydyw,  "  yn  dra  chrcfyddol  " — yn  hynod 
selog  ac  ^lngyflwynol  i'ch  defosiynau  crefyddol.  A'i 
fwriad  ydoedd  defnyddio  eu  dyhead  a'u  brwdfrydedd 
crefyddol  er  hyrwyddo  eu  ffordd  at  y  gwir  Dduw  a'r 
wir  grefydd.  Yr  un  amcan  doeth  a  amlygir  yn  ei  gyf- 
eiriad  at  yr  allor  "  yn  yr  hon  yr  ysgrifenasid,  I'r  Duw 
NiD  Adwaenir."  Mae  ynoch  syniad  am  rywun  mwy 
na'r  miltìl  mân  dduwiau  sydd  ar  y  ffordd  yn  heolydd  a 
phetrualau  y  ddinas  hon,  ac  yr  ydych  yn  ceisio  ei  addoli 
oreu  y  gellwch  addoh  un  nad  adwaenir  genych  yn  llawn. 
Yr  ydych  yn  ymbalfalu  neu  yn  teimlo  amdano  yn  nghanol 
y  tyw^-llwch,  eithr  yn  methu  dod  o  hyd  iddo.  Yr  wyf 
tìnau  wedi  dod  atoch  gyda  goleuni  i'w  ddangos  yn  llawn 
i  chwi  yn  ei  wybodaeth,  ei  allu,  ei  ddaioni,  a'i  agosrwydd 
atoch,      "Yr  hwn,  gan   hyny,  yr   ydych    chwi   heb   ei 


AC     AMGYLCHEDD     BY^\^'D     DYX         49 

adnabod  yn  ei  addoli ;  hwnw  yr  wyf  fi  yn  ei  fynegi  i 
chwi."  Cyn\\-ysa  y  testyn  ddatganiad  cyffelyb,  a  gwneir 
ef  yn  ddiau  gyda'r  un  pwrpas  doeth.  "Megis  y  dywed- 
odd  rhai  o'ch  poëtau  (neu  eich  beirdd)  chwi  eich  hunain. 
Caiiys  ci  hiliogaelh  ef  heýyd  ydyiii  iii."  Mae  y  bardd 
Groegaidd  Aratus  yn  gwneud  y  datganiad  hwn  yn  ei 
Phcuoiucna.  Ac  vr  oedd  ef  yn  enedigol  o  Cihcia,  ac  o 
bosibl,  felly,  yn  adnabyddus  o  ran  ei  weithiau  barddo.iol 
i'r  Apostol.  Gan  fod  y  syniad  hwn,  gan  belled  ag  yr  oedd 
yn  myned,  yn  cynwys  gwirionedd  tra  phw^^sig,  mae'r 
Apostol  yn  manteisio  arno  i  roddi  i'r  bobl  addysg  bellach 
a  pherffeithiach  am  y  Duw  byw. 

Cynwys  mawr  dysgeidiaeth  yr  araeth  ogoneddus  hon 
'  ydyw,  ỳerthynas  Dww  a'r  greadigacth  yn  gyffredinoly 
a'i  beiihynas  arbcuig  â  dyn.  Darhmir  Ef  fel  yr  Hwn 
a  wnaeth  y  byd  a  phob  peth  sydd  ynddo,  ac  felly 
y  mae  yn  annibynol  ar  y  byd.  Nid  ^'w  mewn  angen 
am  demlau  dynion  i  drigo  ynddynt,  ac  nid  yw 
mewn  angen  gwasanaeth  dynion  fel  un  mewn  eisieu 
cymorth  oddiallan.  Eithr  yn  yr  adnodau  sydd  yn 
blaenori  ac  yn  dilyn  y  testyn  desgrifir  ei  berthynas  â 
dyn  :  "Efe'a  wnaeth  o  un  gwaed  (neu  un  cyff)  bob  cenedl 
o  ddynion,  i  breswyho  ar  holl  wyneb  y  ddaear,  ac  a  ben- 
nododd  eu  hamseroedd  (neu  barhad  eu  dydd)  a  therfynau 
eu  preswyh'od  hwynt."  "Oblegid  ynddo  ef  yr  ydym  yn 
byw,  yn  symud,  ac  yn  bod,"  &c.  Dyma  berthynas  Duw 
â  d^^n  fel  creadur.  Eithr  yn  adn.  30,  31,  deng^'s  yr 
Apostol  Ei  berthynas  â  dyn  fcl  pcchadiir.  "A  Duw,  wedi 
esgeuluso  (neu  edr;ych  yn  oddefgar)  ar  amseroedd  yr 
anwybodaeth  hon,  sydd  yn  gorchymyn,  neu  yn  cyhoeddi 

E 


50  DUW    YX     FFYNONELL 

angen  pob  dyn  yn  mhob  man,  am  edifeirwch.  Oherwydd 
iddo  osod  diwrnod,  yn  yr  hwn  y  barna  Efe  y  byd  mewn 
cyfiawiider,  trwy  y  gŵr  a  ordeiniodd  Efe  ;  gan  roddi  ffydd 
(nenpledgej  oherwydd  ddarfod  iddo  ei  gyfodi  Ef  oddiwrth 
y  meirw. 

Gwehr  bellach  fod  geiriau  y  testyn  yn  gosod  gerbron 
sylwedd  a  chnewjdlyn  perthynas  Duw  â  dyn.  Ceir  y 
cyfryw  yma  mewn  dau  agwedd. 

L — DUW    FEL    FFYNONELL   FAWR   BYWYD    DYN. 

"  Megis  y  dywedodd  rhai  o'ch  poëtau  chwi.  Canys  ei 
hiliogaeth  Ef  hefyd  ydym  ni." 

Nid  oes  dim  wedi  ei  brofi  eto  gan  wyddoniaeth  ddi- 
weddar,  ag  sydd  yn  cau  Duw  allan  o  berthynas  â  dyn  fel 
ffynonell  ei  fodaeth  a'i  fywyd.  Mae  y  toriadau  (hreaks)^ 
a  addefir  gan  y  gwyddonwyr  galluocaf,  yn  gadael  lle  i 
Dduw  yn  ei  berthynas  â  dyn,  yn  gystal  a'r  greadigaeth 
fawr.  Mae  toriadau  rhwng  y  greadigaeth  ddifywyd  a'r 
greadigaeth  lysieuol,  rhwng  y  bywyd  Hysieuol  a'r  anifeil- 
aidd,  a  rhwng  yr  anifeilaidd  a'r  bywyd  meddyhol,  nas 
gellir  eu  hesponio  yn  awr,  heb  gydnabod  dealltwriaeth 
ag  sydd  uwchlaw  dirnadaeth  dyn.  Mae  pob  ymdrech  i 
gau  allan  yr  angenrheidrwydd  o  berthynas  ddwyfol  â'r 
greadigaeth  a  dyn  wedi  methu  hyd  yn  hyn.  A  golygu  y 
bydd  i  wyddoniaeth  alw  am  ail-esponio  pennodau  cyntaf 
llyfr  Genesis,  mae'n  myned  yn  llai  tebyg  o  hyd  y  gelhr 
gwneud  i  ffordd  âg  ystyr  ddyfnaf  adnod  gyntaf  y  llyfr 
hwnw,  "  Yn  y  dechreuad  y  crcodd  Diiw.'" 

Nodwedd  arbenig  perthynas  Duw  â  dyn,  yn  ol  y 
testyn,    ydyw    Tadolactli,      "Canys    ei    hihogaeth     Ef 


AC    AMGYLCHEDD     BYW^^D     DYN         51 

ydym  ni."  M.ie  Tadolaeth  Duw  yn  cael  ei  ddysgu  yn 
glir  a  diameuol  yn  yr  Ysgrythyrau.  Gelwir  Ef  yn  "  Dad 
y  gwlaw  ; "  ac  onid  oes  staiup  Tad  tyner  ar  gawod  adfywiol 
o  wlaw  ? 

Gelwir  Ef  hefyd  yn  "Dí/í/  yr  yspiydocdcì."  Ac  mae'n 
debyg  nad  oes  gwirionedd  mwy  llawn  o  ddirgelwch  na 
pherthynas  dadol  Duw  âg  ysprydoedd  dynion.  Mae 
ymdrech  y  meddwl  i  ddirnad  perthynas  Duw  â'r  yspryd- 
oedd  sydd  yn  preswyHo  niewn  cnawd,  yn  ei  arwain  i 
anh.iwsderau  mawrion.  Coleddir  dau  syniad  gan  grist- 
ionogion  ar  y  mater  hwn,  sef  y  syniad  o  gieadigaeth 
iiniong\'ìxhol  yr  yspryd  gan  Dduw,  mewn  modd  tuhwnt 
i'n  hamg}'ffrediad  ni ;  a'r  syniad  trosglwyddiadol,  hyny  yw, 
fod  Duw  yn  rhoddi  bodolaeth  i'r  unigolyn,  yn  yspryd  yn 
gystal  a  chorfî,  trwy  offerynoHaeth  rhieni.  Ymddengys 
mai  yr  olaf  sydd  yn  rhoddi  y  cyfrif  mw>'af  boddhaol  o 
ffeithiau  bywyd  dynolr^'w.  Dyma  y  tebycaf  o  roddi 
cyfrif  am  y  tebygolrwydd  sydd  yn  meddyhau  a  thymerau 
plant,  yn  gystal  a'r  eiddo  eu  hymddangosiad  i'w  rhieni. 
Dyma,  hefyd,  sydd  yn  cyfrif  am  y  duedd  gyffredinol 
at  bechod,  sydd  yn  nodweddu  plant  dynion  yn  mhob 
cenedlaeth,  "Mewn  anwiredd  y'm  lluniwyd,  ac  mewn 
pechod  y  beichiogodd  fy  mam  arnaf."  "Y  mae  an- 
wiredd  yn  rhwym  yn  ngalon  plentyn,"  &c.  Eithr 
wedi  pob  ymdrech  i  ddeall  y  mater  hwn,  rhaid  ei  adael 
yn  mysg  y  "  dirgeledigaethau  ag  ydynt  yn  eiddo  yr 
Arglwydd." 

Mewn  ystyr  uwch  eto,  mae  Duw  yn  Dad  cyineríad  da 
dyiiiúiì.  Mewn  ystyr  bwysig  y  mae  pob  creadur  moesol 
yn  awdwr  ei  gymeriad  ei  hun  ;  eithr  mewn  ystyr  arall. 


52  DUW    YN     FFYXONELL 

llawn  mor  bwysig,  mae  daioni  ysprydol  pob  creadur 
moesol  yn  tarddu  o'i  berthynas  â  Duw,  Tad  y  goleuni, 
o'r  hwn  y  deillia  pob  rhodd  ddaionus,  a  phob  rhodd 
berffaith.  Crewyd  dyn  ar  y  cyntaf  ar  ddelw  uchaf 
Duw — mewn  gwybodaeth,  cyfiawnder,  a  gwir  sancteidd- 
rwydd.  Daeth  dylanwad  cymeriad  Duw  i'w  natur 
newydd-greuedig,  er  cymorth  a  symbyhad  i  ymddat- 
blygiad  personol  mewn  sancteiddrwydd.  Dyma'r  elfen 
yn  y  Dadolaeth  a'r  Fabolae«th  a  gollwyd  trwy  bechod  yn 
y  dechreuad ;  a  dyma'r  elfen  sydd  yn  cael  ei  hadferu 
trwy  yr  adenedigaeth. 

Ond  tra  yr  oedd  y  Dadolaeth,  yn  yr  ystyr  uchaf  hon, 
wedi  colh,  yr  oedd  y  dadolaeth  g^-ffredinol  i  ysprydoedd 
dynion  yn  aros.  Ac  yn  ngryni  y  Dadolaeth  hon  y  parha- 
odd  dyddordeb  Duw  mewn  dyn  yn  ddiffuant,  pan  y  mae 
yn  "farw  mewn  camweddau  a  phechodau."  Yn  jt 
ystyr  yma  yr  oedd  yn  Dad  y  Mab  Afradlon  pan  oedd  ar 
ei  ymdaith  yn  y  wlad  bell ;  ac  oddiyma  }'  tarddodd  y 
croesaw  a  gafodd  pan  y  dychwelodd  gartref.  Yn  nerth 
y  Dadolaeth  hon  y  rìioddodd  Duw  ei  Fab  yn  lawn  dros 
bechodau  dynion.  Gwir  nas  gelhr  meddwl  am  dad 
perffaith  a  gogonedchis,  heb  ei  fod  hefyd  yn  frenin  a 
llywodraethwr  ar  ei  deulu,  ac  yn  meddu  ei  hawhau  oddi- 
wrth  bob  un,  a  phawb  yn  eu  cydberthynas  âg  ef.  Nid  yw 
y  tad  sydd  heb  ddeddf  yn  ei  deuhi  yn  deilwng  o'r  enw. 
Mae  yn  Nuw  frenin  yn  y  tad,  yn  meddu  ei  hawhau 
oddiar  ddynion  ;  ac  nis  gall  Efe  ganiatau  i'r  tad  ym- 
ddwyn  at  ddj'nion  ond  yn  y  brenin.  Ac  wrth  i  ni 
olrhain  cytìawnder  pur  y  brenin  i'w  ddyfnderoedd,  ac  yna 
oh-hain  trugarcdd  y  tad  i'w  ddyfnderoedd,  ni  a  gawn  fod 


AC     AMGYLCHEDD     BY\VYD     DYX         ^3 

y  ddau  vn  dod  yn  un  yn  mherft"eithnvydd  cymeriad 
daionus  Duw.  Nid  y\v  cyfiawnder  a  thrugaredd  per- 
ffaith  ond  agweddau  cymeriad  ysprydol  perffaith.  Nis 
gall  y  sawl  sydd  yn  ddiffygiol  mewn  cyfiawnder  lai  na 
bod  yn  ddiffygiol  mewn  trugaredd  ;  ac  mae  y  perffaith 
drugarog  yn  berffaith  g^'fiawn.  Alae  tad  perffaith,  gan 
hyny,  yn  frenin  perffaith,  a'r  brenin  perft'aith  yn  dad 
perft'aith.  Y  cymeriad  sydd  buraf  ei  hawhau,  gan  hyny, 
sydd  hwraf  ei  hunan-aberthiad.  Yn  Nuw  yn  unig  y 
ceir  y  nodwedd  ddeublyg  hon  niewn  perft'eithrwvdd 
llawn.  Ynddo  Ef  mae  y  Brenin-dad  yn  hawho  oddiar 
ddynion,  a'r  Tad-frenin  yn  rhoddi  yr  hawl  dros  ddynion. 
Gwehr  felly  mai  Tadolaeth  gyft'redinol  Duw  ydyw 
ftynonell  yr  lawn  mawr  dros  ddynion. 

Nid  j'w  perthynas  brenin  daearol  â'i  ddeiliaid  yn  bor- 
tread  cyflawn  o  lawer  o  berthynas  Duw  â  dynion.  Y 
portread  agosaf  i  gywir  ydyw  perthynas  brenin  â'i  blant 
ei  hun.  Mae  Edward  YII.  yn  dad  a  brenin  i'w  blant. 
Os  ydyw  yn  frenin  gwir  uniawn,  ni  wna  esgeuluso  gwasgu 
ei  hawhau  ar  ei  blant  fel  ar  ereiU,  ac  os  ydyw  yn  dad 
perft'aith  fe  wna  yr  hyn  fydd  eisieu  i  gynorthwyo  ei  blant 
i  ddod  i  fyny  â'r  gofynion,  os  ydynt  analluog  i  wneuthur 
hvny  eu  hunain.  Dyma  berthynas  Duw  â  dynion  pech- 
adurus.  Fel  Brenin-dad  y  mae  ei  hawhau  yn  dod  ar 
ddynion  fel  troseddwyr  o  g}fraith  y  teulu,  ac  fel  Tad- 
frenin  y  mae'n  cyfarfod  gofynion  dros  ddynion  na  allent 
eu  cyfarfod  eu  hunain.  Ei  gariad  fel  Tad-frenin  ydyw 
ffvnonell  ei  holl  ddarpariadau  grasol  er  iachawdwriaeth 
dynion.  A  thrwy  gredu  yn  haeddiant  Crist  y  mae  dynion 
yn  dod  i  feddiant  â'r  berthynas  uchaf  â'u  Tad  yr  hwn 


54  DUW    YN     FFYNONELL 

sydd  yn  y  nefoedd,  yn  yr  adenedigaeth.  Mae  y  credadyn 
yn  dod  i  feddiant  o'r  elfenau  gogoneddusaf  ^ai  y  fabol- 
aeth  ysprydol,  a'r  Dadolaeth  ddwyfol  yn  dod  i  beríîeith- 
rwydd  ymarferol  yn  ei  pherthynas  â  dyn  syrthiedig.  Ac 
mae'n  annhraethol  bwysig  i  egwyddor  y  Tad-frenin, 
lle  y  mae  cyíìawnder  a  thrugaredd  yn  ynidoddi  i  un 
daioni  mawr,  ddod  i  lywodraethu  pawb  o'r  plant — delw 
lawn  y  Tad  ar  fywyd  mewnol  pob  un  o'r  teulu.  Mor 
annhebyg  i'w  dad  oedd  y  mab  hynaf  yn  y  ddameg.  A 
thybed  nad  stroke  y  ddameg  hono,  yn  gystal  a'r  ddwy 
arall,  yd^-w  ceryddu  y  plant  sydd  heb  fod  ar  ddelw  eu 
Tad-frenin  ?  Ein  perygl  ni  ydyw  gweithredu  y  brenin 
gormesol,  heb  ynom  ond  ychydig  o'r  teimlad  tadol  a 
thyner ;  neu  weithredu  y  tad  meddal,  heb  ynom  aidd- 
garwch  dros  reolau  y  teuhi.  Mewn  ystyr  ddynol  mae 
Uawer  o'rcldelw  ddwyfol  mewn  rhieni,  oblegid  y  maeTad- 
olaeth  Duw  yn  cynwys  mamolaeth  yn  gystal.  Efe  yd}^v 
gwreiddiol  pob  rhiaint.  "O'r  hwn,"  meddai  yr  apostol 
Paul,  "yr  enwir  yr  holl  deuhi,"  neu  3'n  fwy  cywir,  "yr 
holl  dadogaeth,"  yr  hyn  a  gynwys  famolaeth,  "yn  y  nef- 
oedd  ac  ar  y  ddaear."  Ond  wedi  clod  i'r  cylch  teuluaidd 
mwyaf  ysprydol,  ychydig  o  ddynion  sydd  yn  dwyn  allan, 
mewn  bywyd,  nodweddion  y  Dadolaeth  ddwyfol. 

IL — DUW    FEL   AMGYLCHEDD    MAWR    BYWYD    DYN. 

"  Canys  ynddo  Ef  yr  ydym  yn  byw,  yn  symud,  ac 
yn  bod." 

Edrychir  ar  fyw^yd  dyn  yma  fel  yn  cael  ei  gylchynu 
gan  Dchiw.  Mewn  ystyr  bwysig,  mae  bvwyd  dyn 
"ohono  Ef,"  ac  mewn  rhyw  ystyr  bwysig,  mae  yn  b)-\v, 


AC     AMGYLCHEDD     BYW^D     DYN         55 

symud,  a  bocl  ynddo  Ef.  Mae  felly  fel  creadur  naturiol, 
ac  mae  felly  fel  creadur  newydd — fel  y  mae  yn  greadur 
moesol,  ac  fel  y  mae  yn  sant. 

Ni  olyga  hyn  fod  dyn  yn  rhan  o  Dduw,  yn  ol  y  syniad 
pantheistaidd ;  eithr  golyga  berthynas  agosach  â  Duw 
nag  a  gynwysir  yn  y  syniad  deistaidd.  Mae  ei  berthynas 
â'r  greadigaeth  yn  fwy  agos  a  byw  na  hyn.  Tra  nad  ^-w 
dyn  yn  rhan  o  Dduw,  mae  perthynas  weithgar  a 
gwastadol  yn  bodoh  rhwng  Duw  â  bywyd  dyn.  Mae 
mewn  cyfîyrddiad  parhaus  â  ni,  eitlir  heb  niweidio  ein 
hunandeb.  Nid  yw  bodolaeth  Duw  a  dyn  yn  gymysg- 
edig,  ac  eto  nid  ydynt  yn  wahanedig.  Dyma,  mae'n 
debyg,  a  olygir  wrth  "  the  iiniuanciice  of  God^^'  yn  ol  yr 
ystyr  ddiweddar  a  roddir  i'r  ymadrodd.  Dywed  Clarke 
fod  "  presenoldeb  Duw  yn  cau  dcistiaeth  allan,  a  rhyddid 
Duw  yn  cau  pantheistiaeth  allan."  Nid  gwir  y  syniad 
fod  pob  peth  yn  Dduw,  ac  nid  gwir  y  syniad  fod  Duw 
yn  bob  peth.  Y  gwirionedd  yw,  mai  "ohono  Ef,  ac 
iddo  Ef  y  mae  pob  peth."  Duw  ydyw  ftynonell  yr  oll,  ac 
Arglwydd  yr  oU. 

Gwehr  fod  TadolacLìi  Duw  yn  dod  i'r  golwg  yma  eto 
mewn  agweddau  gwir  brydferth  a  gogoneddus.  Prif 
amgylchedd  plentyn  ydyw  ei  rieni.  Hwynthwy  a'i 
hamgylcha  â  mwyaf  o  ofal  a  thrafferth.  Gwerthfawr  yn 
ngolwg  y  plentyn  ydyw  y  bwyd,  y  diod,  y  dillad,  a'r 
diddosrwydd,  &c.,  a  dderbynia  gan  ei  rieni ;  ond  an- 
nhraethol  werthfawrocach  ganddo  ydyw  y  rhieni  eu 
hunain  i'w  garu,  ei  gofleidio,  a  chymdeithasu  ûg  ef. 
Amgylchedd  rhieni  ícl  pcrsonau  byw  ydyw  yr  anwylaf 
gan  y  plant. 


56  DUW     YX     P^FYNONELL 

Dyma,  mi  debygwyf,  a  ddysgir  yn  y  testyn — Dnw  fel 
Tad  anfeidrol  yn  amgylchedd  mawr  bywyd  dyn.  Yn 
awr,  gan  i  Dduw,  yn  y  dechreuad,  anadlu  yn  ffroenau 
dyn  anadl  bywyíhui — y  llysieuol,  gan  fod  jt  elfen  dyfol 
ynddo, — yr  anifeilaidd,  gan  y  geilw  am  gynaliaeth 
faterol, — y  feddyHol,  gan  ei  fod  yn  greadur  deallgar, — 
a'r  ysprydol,  gan  fod  ynddo  gymwysder  i  fod  yn 
dragwyddol  dda, — mae  yn  hanfodol  i'r  amgylchedd 
dwyfol  iddo  gael  ei  nodweddu  gan  amrywiaeth 
gogoneddus.  Ac  felly,  mae  y  Tad  nefol  yn  amg\'lchedd 
a  chyíîenwad  i  fywyd  aml-ag"weddog  plant  dynion.  Ac 
mae'n  annhraethol  bwj-sig  i  ni  sylweddoli  nas  gallwn  fyw 
o  gAvbl  yn  llwyddiannus  tuallan  i'n  hamgylchecíd  mawr. 
Yn  hyn,  mae  gwahaniaetli  arbenig  rhwng  perthynas 
plant  â'u  rhieni  dynol,  a  pherthynas  dynion  á  Duw. 
Rhwymedigaeth  neillduol  plant  dynion  ydyw^  ymdrechu 
byw  yn  annibynol  ar  eu  rhieni,  ebrwydded  ag  y  gallant. 
Dyma  drefn  ddoeth  Rhaglnniaeth  yn  mherthynas  plant 
dynion  â'u  gilydd,  gan  nas  gŵyr  plant  v  dydd  na'r  awr  y 
collant  eu  rhieni.  Eithr  yn  ein  perthynas  á  Duw,  nis 
gallwn  fyw  am  fonient  ar  wahân  i'n  hamgylchedd 
dwyfol.  ]\Iewn  ystyr  bwysig,  ac  am  byth,  rhaid  i  ni 
"fyw,  symud,  a  bod  ynddo  Ef."  Mae  Ef  yn  ymyru 
trwy  gjrfryngau,  neu  yn  ddi-gyfrwng,  â  datblygiad  yr 
holl  fywydau  sydd  yn  ymdoddi  i'w  gilydd  i  ffurtìo  bywyd 
mawr  a  gogoneddus  y  dyn  períîaith — "y  dyn  Duw,  wedi 
ei  berffeithio  i  bob  gweithred  dda."  Pan  y  mae  dyn  yn 
ceisio  b}^v  ar  wahân  i'w  amgylchedd  mawr,  mae'n 
syrthio  i  drueni  a  goiìd  digymysg.  Mae  helynt  a  thrueni 
y  Mab  Afradlon  yn  y  ddameg,  yn  ddesgrifiad  tarawiadol 


AC     AMGYLCHEDD     BYWYD     DYK         57 

iawn    o   gytìwr   dynoliacth   yn  nihob  ystyr  ar  wahân  i 
amgylchedd  y  Tad  tragwyddol.     Nodwn 

I.  Fod  Diiẁ  Dad  yii  amgylchedd  ein  cyijf,  U-wy  ei 
dritgareddaii   a^i  ddeddfau   luüiiriol. 

Gogwydd  dysgeidiaeth  bresenol  gwyddoniaeth  ydyw, 
ein  hanalluogi  i  benderíynu  beth  mewn  gwirionedd  ydyw 
deddfau  natur.  Mae  y  meddwd  dynol  yn  darganfod 
rhyw  ddeddfau  newyddion  yn  fynych,  ag  ydynt,  mewn 
rhyw  ystyr,  yn  gwneud  i  ffordd  â'r  angenrheidrwydd  am 
y  deddfau  trwy  ba  rai  y  gweithredid  yn  fîaenorol.  Pe 
desgriíìd  y  deddfau  newydd-ddarganfyddedig,  sydd  yn 
cyraedd  amcanion  mor  ardderchog  yn  mywyd  materol 
cymdeithas,  lai  na  chan'  mlynedd  yn  ol,  fe  gawsai  pwy 
bynag  wnaethai  hyny  ei  gyfrif  yn  wallgof ;  a  hyny  am 
yr  ystyrient  y  cyfr^-w  yn  anmhosibl,  ac  hefyd  am  eu  bod 
yn  gwneud  y  posibl  yn  ddiangenrhaid  mwyach.  Ond 
dyma'r  gwirionedd  presenol  parthed  deddfau  y  byd 
materol.  Mae  yma  rhyw  ddeddfau  newyddion  fel  pe  am 
gymeryd  lle  yr  hen,  a'r  angredadwy  gynt  yn  dod  yn 
ffeithiau  byw  ac  anwadadwy.  Pwy,  gynt,  fuasai  yn  gallu 
gweled  esgyrn  y  corff  dynol  heb  yn  gyntaf  ddefnyddio 
y  laiicel  i  symud  y  croen  a'r  cnawd  oddiarnynt  ?  Eithr 
maent  yn  gallu  megis  ddileu  y  cnawd,  er  mwyn  dat- 
guddio  yr  esgyrn  gyda'r  Rontgen  light.  Pwy,  gynt,  fuasai 
yn  credu  y  posibh'wydd  i  anfon  pellebyr  trwy  yr  awyr 
heb  yr  un  wifren  i'w  gludo  ?  Eithr  y  mae  hyny  yn 
cymeryd  lle  yn  awr  trwy  y  Wireless  Telegraphy.  Pwy, 
gynt,  fuasai  yn  credu  y  posibilrwydd  :>  roddi  llais  a 
Uafar  dyn  mewn  peiriant,  a'i  ollwng  allan  pan  y  mynir  a 


58  DLÎW    YN     FFYNONELL 

lle  y  mynir,  er  dyddordeb  a  syndod  i'r  byd  ?  Eithr  fe 
wneir  hyny  yn  awr  gyda'r  Gminaphonc.  Y  casghad  y 
rhaid  dod  iddo  oddiwrth  hyn  oll  ydyu',  nas  gwyddom 
eto  rif,  mawredd,  ac  amrywiaeth  deddfau  y  byd  materol.  A 
chan  eu  bod  megis  yn  gwneud  i  ffordd  â'u  gilydd,  tybed 
nad  moddau  Bôd  mawr,  hollahuog,  deallgar,  a  rhydd,  o 
ddefnyddio  elfenau  natur  i  amcanion  cyffredinol  neu 
neillduol  ydynt  ?  Mae  darganfyddiadau  newyddion 
gwyddoniaeth  yn  yr  oes  hon,  yn  gwneud  yn  anhawddach 
penderfynu  yn  derfynol  a  oes  yna  ddeddfau  sefydlog  a 
digyfnewid  yn  natur.  Gogwydd  y  prawf  ydyw  fod  yn  y 
byd  materol  rhyw  hydwythedd  ac  ufudd-dod  i  feddwl 
mawr,  nas  gwyddys  eto  ei  eithaf-bwynt.  Mae  felly  i'r 
meddwl  dynol,  yn  y  darganfyddiadau  a'r  defnyddiad  o 
ddeddfau,  pa  rai,  er  wrth  gwrs  yn  hen,  ydynt  newydd  i 
wybodaeth  dynion.  Beth  ydynt,  gan  hyny,  i'r  meddwl 
dwyfol,  awdwr  a  chynahwr  pob  peth  ? 

Haera  llawer  o  ddysgedigion  fod  gwyrthiau  y  Beibl 
yn  anmhosibl ;  eithr  gogwydda  gorchestion  rhyfeddol 
gwyddoniaeth  ddiweddar  i  brolì  nas  gwyddom  beth 
sydd  bosibl  i  ddyn,  chwaethach  i  Dduw.  Hyd  y 
gwyddom  ni,  mae  posibilrwydd  y  byd  materol  yn  ddi- 
clerfyn  yn  ei  ufudd-dod  i  weithrediad  meddwl.  Beth, 
gan  hyny,  ydyw  galhi  Duw  yn  ei  berthynas  â'r  gread- 
igaeth  ?  Onid  moddau  gweithrediad  ei  ewyllys  a'i  allu 
ydyw  deddfau  adnabyddus  natur  ?  Ac  onid  yw  yn 
naturiol  i  ni  gasghi  fod  yna  fil-tìl  o  ddeddfau  eto  ag 
ydynt  anadnabyddus  i  ni  heddyw  ?  Gan  y  darganfyddir 
deddfau  o'r  newydd  bob  blwyddyn,  mae  yn  dêg  i  ni 
gasglu  fod  llawer  eto  heb  eu  darganfod.     Eithr  yr  oedd 


AC     AMGYLCHEDD     BYWYD     DYN         59 

y  rliai  sydd  yn  awr  yn  anadnabyddiis  i  ni,  yn  adnabyddus 
i,  ac  o  dan  lywodraeth  Duw  o'r  dechreuad.  Pa  fodd, 
gan  hyny,  pe  gwyddem  ni  yr  oll  fel  y  gŵyr  Duw,  na 
wyddem  hefyd  fod  gwyrthiau  y  Beibl  yn  g^'son  â  deddfau 
manylaf  natur,  ac  nid  yn  groes  iddynt  ?  Beth  wyddom 
ni  yn  bresenol  nad  n^w  agor  caiial  sych  trwy  ddwfr,  a 
gyru  y  tir  trwy  y  môr,  mor  unol  a  rhyw  ddeddtau  yn 
natur,  ag  ydyw  gwneud  canal  gwlyb  trwy  y  sychdir,  a 
gyru  y  môr  trwy  y  tir  ?  Beth  wyddom  ni  nad  oedd  yn  y 
goeden  daHodd  Moses  i  ddyfroedd  chwerwon  Marah  ar 
orchymyn  Duw,  ryw  elfenau  fferyllol  roddai  gyfrif 
boddhaol  am  eu  pereiddiad,  yn  ol  rhyw  ddeddfau  yn  y 
byd  materol  ?  Ac  os  mai  moddau  gweithrediad  gallu  ac 
ewyllys  Duw  anfeidrol  dda,  ydyw  y  cyfryw  ddeddfau, 
mae  eu  hamrywiaeth,  eu  rhifedi,  a'u  mawredd,  yn 
gynyrch  naturiol  ei  anfeidrol  alhi  a'i  ddaioni  Ef.  Fe 
ymddengys  Duw,  fel  amgylchedd  ein  bywyd  materol,  yn 
nes  atom  yn  ol  dysgeidiaeth  iachusaf  gwyddoniaeth 
ddiweddar.  A  thrwy  y  meddyhau  mawrion,  i  ba  rai  y 
datguddia  Efe  ddeddfau  y  byd  materol,  mae  yn  dod  yn 
nes  at  ein  bywyd  meddyhol  yn  barhaus.  Byddaf  yn 
meddwl  weithiau  fod  yr  Arglwydd  wedi  galw  ac  ethol, 
ac  wrth  gwrs,  gymhwyso  dynion  neiUduol  i  dderbyn 
datguddiadau  o  gyfrinion  y  byd  materol,  fel  y  mae  wedi 
galw,  ethol,  ac  ysprydoh  dynion  sanctaidd  i  dderbyn  dat- 
guddiadau  o  gyfrinion  y  byd  ysprydol.  Ac  yn  y  cyfryw 
ddatguddiadau,  mae  ei  allu,  ei  ewyllys,  a'i  ddaioni,  yn 
dod  i  ymddangos  yn  amgylchedd  agosach  i'n  bywyd 
materol  yn  wastadol  ;  a  ninau  yn  gweled  mwy  o  ogoniant 


6o  DUW    YN     FFYNONELL 

yr  ymadrodd,  "  canys  ynddo  Ef  yr  ydym  yn  byw,  yn 
symud,  ac  yn  bod." 

2.  Mae  Dim  yii  aiiigy'lcìu'iìd  byivyd  ac  yni  uicddyliül 
dyii. 

Mae'n  eithaf  amlwg  fod  gweithrediad  iachus  y  meddwd 
yn  dibynu  yn  helaeth  ar  iachusrwydd  organau  gweith- 
rediad  y  meddwl  yn  yr  ymenydd,  &c.  Y  Duw  a  wmaeth 
yr  ymenydd,  sydd  hefyd  ar  amodau  pwysig  o'n  tu  ni,  yn 
amddiffyn  a  chynal  y  cyfryw  ;  a  thrwy  hyny  yn  cwmpasu 
y  meddwl  ei  hun  â'i  ofal  tadol.  Mae  ei  wyhadwriaeth 
dros  y  synw^'rau  corfforol,  ag  ydynt  organau  ein  galhioedd 
meddyhol,  yn  rhyfeddol  o  dyner  a  serchog.  Ac  er  mwyn 
ein  deffroi  i  sylweddoh  ei  ddaioni  yn  hyn  oll,  mae'n 
goddef  i  rai  golh  gwasanaeth  ardderchog  eu  meddwl. 
Mae  ynom  duedd  mor  gref  i  gymeryd  y  clod  am  bob 
elfen  o  nerth  sydd  ynom,  nes  y  mae  ein  Tad  trugarog  yn 
gweled  yn  ddoeth  ein  darostwng  ar  y  ffordd,  gyda'r 
amcan  o'n  deffroi  i  ystyried  gwerthfawredd  ei  ddaioni  i 
ni.  Felly  y  gwna  weithiau  gyda'n  synwyrau.  Da  fuasai 
i  ni  gadw  yn  fyw  yn  ein  meddwl  yn  wastadol  y  berthynas 
agos  âg  sydd  rhwng  ein  gahuoedd  meddyhol,  a'i  feddwl 
anfeidrol  Ef.  Byddai  ein  tadau  yn  hoff  iawn,  yn  eu 
gweddîau  teuhiaidd  a  chyhoeddus,  ac  yn  ddiddadl  yn 
eu  gweddíau  dirgelaidd,  o  ddiolch  i'r  Arglwydd  am  iddo 
ddiogehi  eu  synwyrau  iddynt  o  ddydd  i  ddydd.  Da  fuasai 
i  ninau,  yn  yr  oes  ddysgedig  a  diwylhedig  hon,  beicho 
anghoiìo  mai  ei  ofal  mawr  a  thyner  am  ein  hymenydd 
a'n  meddwl,  sydd  yn  gwneuthur  addysg  a  diwyUiafit  yn 
bosibl  i  ni ;  ac  efelychu  ein  tadau  mewn  diolchgarwch 


AC     AMGYLCHEDD     BYWYD     DYN         6i 

gwastadol  iddo,  am  fod  yna  amgylchedd  o  feddwl  an- 
feidrol  i'n  meddwl  meidrol  a  dibynol  ni. 

3.  Mac  Dìiw  yn  aiiigylchedd  iiiaiur  ciii  hywyd  yspiydol 
ti-wy  gymdeithasiad  llawii. 

Fel  mae  rhieni  ydyw  amgylchedd  uchaf  ac  agosaf 
plant,  felly  Duw  ydyw  amgylchedd  uchaf  ac  agosaf  y 
rhai  sydd  wedi  eu  geni  oddiuchod — wedi  eu  geni  o  Dduw. 
Dyma  lle  yr  erys  y  berthynas  a'r  cyffyrddiad  agosaf  a 
mwyaf  uniong}a-chol  Duw  â'i  blant.  Dyma'r  "gym- 
deithas  gyda'r  Tad,  a  chyda'i  Fab  Ef,  lesu  Grist."  Mae 
y  plant  yn  mwynhau  Uawer  o  bethau  a  dderbyniant  gan 
eu  rhieni ;  eithr  y  rhieni  eu  hunain  ydyw  yr  amgylchedd 
anwyhif  a  gogoneddusaf  yn  eu  golwg  hwynt.  Ni  all  y 
fam  amg}'lchu  ei  phlant  à  dim  mor  foddhaol  ganddynt 
a'i  breichiau,  ei  mynwes,  a'i  chariad  ei  hun.  Felly 
y  teimla  plant  Duw.  Tra  yn  ddiolchgar  am  Ei  holl 
roddion,  fel  y  maent  yn  llanw  y  greadigaeth  o'u  cwmpas, 
ac  fel  eu  tywallter  iddynt  gan  ei  Ragluniaeth  haelfrydig  ; 
eto  y  berthynas  anwylaf  ac  agosaf  ydyw  yr  un  âg  Ef  ei 
Hunan.  Mae  hon  yn  berthynas  agosach  na'r  eiddo  y 
myfyriwr  a'i  bwnc.  Gwir  fod  Duw  fel  pwnc  yn  an- 
nhraethol  bwysig,  gan  mai  trwy  ei  efrydu  yr  ydym  mewn 
rhan  yn  dod  i  wybod  pa  fath  un  ydyw  y  Tad  sydd  yn 
ein  hamgylchu  âg  Ef  ei  Hunan.  Ond  rhaid  i'r  berthynas 
ddod  yn  agosach  na  hyn  mewn  trefn  i  dderbyn  holl  fudd 
.posibl  yr  amgylchedd  dwyfol.  Nid  myfi  ac  Efc  ydyw  y 
'berthynas  agosaf  a  mwyaf,  eithr  myfi  a  Thydi.  Nid  y 
myfi  yn  myfyrio  amdano  Ef  fel  pwnc,  eithr  myh  yn  dyfod 
atat  Ti  fel  Tad  b)^v,  llawn  cariad  a  nerth  personol.     Mae 


62  DUW    YN     FFYNONELL 

ieithwedd  yr  Ysgrythyr  yn  ei  osod  gerbron  fel  y  cyfryw 
amgylchedd  agos.  Mae  ei  lygaid  tyner  yn  edrych  arnom  ; 
a'i  ghistiau  yn  ogwyddedig  at  lef  ein  gweddiau ;  ac 
"odditanom  y  mae  breichiau  tragwyddol."  Mae  Efe  nid 
yn  unig  yn  gweled  ac  yn  clywed  ei  blant,  .eithr  hefyd  yn 
eu  hamgylchu  â'i  freichiau  a'i  fynwes  ddwyfol. 

Dyma  amgylchedd  sydd  yn  gweithredu  tufewn  i  bob 
amg}-lchedd  arall.  Pan  fydd  cyfryngau  ei  amgylchedd 
naturiol  yn  tori  hiwr,  a  phan  y  bydd  amgylchedd  tad  a 
mam,  brodyr  a  chwiorydd,  a  chyfeiUion  ffyddlon,  yn 
gorfod  symud  ymaith  o  bob  perthynas  â  ni,  fe  ddeil  yr 
amgylchedd  personol  gogoneddus  hwn  am  byth.  Ac  nid 
yw  colH  y  lleiU  oll,  yn  gadael  ar  ei  ol  yr  ymwybyddiaeth 
o  dlodi  a  gwir  golled,  tra  y  mwynheir  y  rhagorfraint  o 
newid  llygaid  â  Duw,  o  gadw  ein  genau  wrth  ei  ghist  Ef, 
a  chael  ei  enau  yntau  wrth  ein  clust  ninau,  a  theimlo  fod 
ei  freichiau  crylìon  a  thragwyddol  yn  nes  at  ein  henaid 
ni  na'n  corff.  Pan  gollodd  Job  bob  peth  a  roddwyd  iddo 
gan  Ragluniaeth — ei  holl  feddiannau,  ei  gyfeilHon,  a  hyd 
nod  ei  deulu,  ac  yn  ddiweddaf  oU  ei  iechyd,  mae'n  gaHu 
ymorfoleddu  yn  ei  Arglwydd.  Pan  nad  oedd  ganddo 
ond  "cragen  i  ymgrafu  â  hi "  ar  y  domen,  mae'n  arddangos 
nerth  a  mawrfrydedd  yspryd  ardderchocach  nag  erioed. 
Pan  yn  y  cyíìwr»isel  a  phoenus  hwn  y  mae  ei  wraig  yn 
ceisio  ei  berswadio  i  felldithio  Duw  a  marw.  Ond  nid 
ar  y  pethau  gweledig  a  roddwyd  iddo  gan  yr  Arglwydd 
yr  oedd  Job  yn  byw,  eithr  ar  yr  Arglwydd  ei  hun  trwy 
gymdeithasiad  personol  byw  a  brwdfrydig.  A  dyna 
paham  y  gallodd  lefaru  geiriau  mor  grylìon  a  mawrfrydig 
wrth  ei  wraig.    "  Lleferaist  fel  y  Uefarai  un  o'r  ynfydion  ; 


AC     AMGYLCHEDD     RYWYD     DYN         63 

a  dderbyniwn  ni  gan  Ddnw  jt  hyn  sydd  dda,  ac  ni 
dderbyniwn  ni  yr  hyn  sydd  ddrwg?"  Yr  hyn  roddodd 
nerth  iddo  i  wneud  y  fath  ddatganiad  gwrol  ac  urddasol 
a  hwn  ydoedd  ei  ymwybyddiaeth  o'r  amgylchedd  dwyfol 
a  fwynhai.ei  yspryd.  Nid  oedd  ganddo  ar  y  pryd  ond 
crüíj^cn  a  Duw  ;  ond  yr  oedd  cragen  a  Duw  yn  anfeidrol 
fwy  na  phob  peth  hch  Dduw.  O  am  alhi  "byw,  symud, 
a  bod"  yn  ysprydol  yn  nghanol  cyfoeth  ac  ysprydohaeth 
cymdeithas  byth-barhaol  y  Tad  tragwyddol.     Amen. 


PARHAD    TYSTÍOLAETH    DUW    I 
GRIST    YN   Y    CRISTION. 


"  Os  tystiolacth  dyuioii  yr  ycìyni  yn  ei  dcrhyn,  y  mac 
tysliolacth  Dmo  yn  fwy;  canys  hyn  yiv  tystiolacth 
Dnw,  yr  hon  a  dystiolacthodd  cfc  ani  ci  Fab,"  &'c. 

I  lOAN  V.  9 — 12. 

OYLWEDD  dysgeidiaeth  yr  Apostol  yn  y  beiinod 
k_)  hon,  ydyw  lesu  Grist  fel  Mab  dwyfol  Duw,  ac 
fel  Gwaredwr  eneiniedig  Duw  i  ddyn  cohedig. 

Yn  adran  flaenaf  y  bennod  hon,  dengys  yr  Apostol  fel 
y  mae  ffydd  fywiol  yn  Nghrist,  fel  Mab  Diiw  a  Gwaredwr 
anffaeledig  dyn,  yn  sicrhau  effeithiau  gogoneddus. 
I.  Cynyrcha  berthynas  ail-enedigol  â  Duw.  "  Pob  un 
sydd  yn  credu  mai  lesu  yw  y  Crist,  o  Dduw  y  ganed 
ef."  Gwelir  oddiwrth  yr  ymadrodd  hwn,  nid  yn  unig 
fod  íîydd  yn  amod  cynyrchiad  y  berthynas  fendigedig 
hon,  eithr  hefyd  yn  gynyrch  a  nodwedd  y  berthynas 
ei  hun.  Mae  y  ftydd  sydd  yn  derbyn  Crist  yn  cynyddu 
tuag  ato,  wedi  ei  dderbyn.  2.  Perthynas  o  ufudd-dod 
i  gyfraitli  Duw.  "  Canys  hyn  yw  cariad  Duw,  bod  i  ni 
gadw  ei  orchymynion  Ef,  a'i  orchymynion  Ef  nid  ydynt 
drymion."  3.  Galhi  gorchfygol  dros  y  byd  yn  ei  hunan- 
oldeb,  ei  hudohaethau,  a'i  demtasiynau.  "Pwy  yw  yr 
hwn  sydcl  yn  gorchfygu  y  byd  ond  yr  hwn  sydd  yn 
credu  mai  lesu  yw  Mab  Duw  ?  " 

Yn  yr  adran  nesaf,  mae  yr  Apostol  yn  ymsymud  yn 


PARHAD   TYSTIOLAETH    DUW,    &c.        65 

naturiol  at  dystiolaeth  Duw  i'w  Fab  fel  sylfaen  gadarn 
ein  ffydd  yii  y  Mab.  A  gadael  allan  yr  ymadroddion  di- 
awdurdod  sydd  yn  y  dystiolaeth  hon,  niae  y  geiriau,  yn 
yn  ol  y  Cyfieithiad  Diwygiedig,  yn  darllen  fel  hyn,  "A'r 
Yspryd  yw  yr  hwn  sydd  yn  dwyn  tystiolaeth,  oblegid  yr 
Yspryd  ydyw  y  gwirionedd.  Oblegid  mae  tri  yn  dwyn 
tystiolaeth — yr  Yspryd,  y  dwfr,  a'r  gwaed,  a'r  tri  yn  un 
y  maent  yn  cytuno,"  neu  yn  cytuno  î'r  iiii  pcth,  sef  fod 
Crist  yn  Fab  Duw,  ac  yn  Waredwr  dyn.  Y  syniad 
mwyaf  cyson  a  naturiol  parthed  y  dystiolaeth  ddwyfol 
driphlyg  hon  ydyw  fod  yr  Yspryd,  y  dwfr,  a'r  gwaed, 
yn  cyfeirio  at  ddisgyniad  yr  Yspryd  Glân  ar  Grist  yn  ei 
fedydd  yn  yr  lorddonen,  ac  at  ei  farwolaeth  ar  y  groes. 
Mae  y  ffeithiau  mawrion  hyn  yn  cael  eu  cadw  yn  yr 
eglwys  Gristionogol  trwy  yr  oesau,  ac  yn  meddu  eu 
holyniaeth  yn  yr  eglwys  er  amser  preswyliad  y  Gwaredwr 
yn  y  byd.  Yn  gydfynedol  â  disgyniad  y  golomen 
ddwyfol  ar  yr  lesu  adeg  ei  fedydd,  mae  Ilais  yn  dyfod 
o'r  un  man  a'r  golomen,  gan  ddywedyd,  "  Hwn  yw  fy 
anwyl  Fab  yn  yr  hwn  y'm  boddlonwyd."  Clywyd  Ilais 
yn  dywedyd  geiriau  cyffelyb  amdano  drachefn  ar 
fynydd  y  gweddnewidiad.  A  phan  draddododd  Petr 
bregeth  ar  ddydd  y  Pentecost,  yn  dysgu  "  ddarfod  i 
Dduw  wneuthur  yn  Arglwydd  ac  yn  Grist  yr  lesu  hwn  a 
groeshoeliasoch  chwi,"  disgynodd  yr  Yspryd  Glân  mewn 
nerth  mawr  ar  y  Iluaws  oedd  yn  gwrando  nes  iddynt 
gael  eu  "  dwys-bigo  yn  eu  calonau,  a  dywedyd  wrth 
Petr,  a'r  Apostolion  ereill,  Ha  wŷr  frodyr,  beth  a  wnawn 
ni  ? "  Ac  yn  ol  hanes  goreu  yr  eglwys,  methwn  a  chael 
prawfion  fod  yr  Yspryd  dwyfol  yn  defnyddio  ond  y 
F 


66  PARHAD    TYSTIOLAETH     DUW 

weinidogaeth  am  Grist  fel  Mab  Duw,  ac  fel  lawn  anfeicl- 
rol  dros  bechod,  er  dwyn  dynion  i  edifarhau  am  eu 
pechodau,  a  dod  i  adnabyddiaeth  o  drawsffurfiad  ar- 
dderchog  niewn  cymeriad  personol.  Nid  ydym  yn  cael 
prawfion  fod  pregethu  Crist  yr  Undodwyr  wedi  llwyddo 
i  godi  dynion  o'r  "  pydew  erchyll,  ac  allan  o'r  pridd 
tomlyd,  gan  osod  eu  traed  ar  y  graig."  Nid  oes  arwydd- 
ion  o  nerthoedd  dwyfol  yn  cydfyned  â'r  athrawiaeth 
hon  er  gwneud  saint  o  wehilion  cymdeithas.  Y  rhai 
sydd  wedi  eu  magu  ganddynt  hwy  eu  hunain,  neu 
ddynion  deallgar,  diwylliedig,  yn  nghwrs  eu  disgyniad 
ysprydol,  sydd  yn  gwneud  Undodwyr.  Eithr  mae 
effeithiau  gogoneddus  pregethiad  y  Crist  croeshoeliedig, 
yn  sicrwydd  Ilawn  fod  yr  Yspryd  a  ddisgynodd  ar  yr 
lesu  yn  ei  fedydd,  ac  a  ddisgynodd  ar  ddydd  y  Pentecost, 
yn  aros  yn  yr  eglwys  o  hyd,  yn  un  ffurf  i  dystiolaeth 
barhaol  Duw  i'w  Fab.  Mae  y  bedydd  drachefn  wedi 
aros  yn  yr  eglwys  mewn  rhyw  ffurf  o  fedydd  Crist  hyd 
yr  awr  hon.  Mae'r  ordinhad  yn  cadw  ffurf  arall  i 
dystiolaeth  Duw  i'w  Fab.  Ac  at  hyn  oll,  mae'r  ordinhad 
sanctaidd  o  Swper  yr  Arglwydd  wedi  aros  yn  yr  eglwys 
o'r  nos  y  bradychwyd  Ef  hyd  yn  bresenol.  Mae  y  tri 
hyn  o  ganlyniad  yn  cytuno  i'r  un  peth,  a'r  oll  yn  cynwys 
tystiolaeth  Duw  am  ei  Fab. 

Mae  geiriau  y  testyn  yn  cynwys  dysgeidiaeth  bellach 
parthed  y  cyfryw  dystiolaeth  fel  mae'n  cael  ei  sylweddoli 
yn  mhrofiad  y  gwir  gristion.  A  dyma'r  mater  a  ddysgir 
yn  y  testyn,  Parhad  tystiolaeth  Duw  aui  Grist  yn  y  cristioii. 

"  Yr  hwn  sydd  yn  credu  yn  Mab  Duw  sydd  ganddo 
y  dystiolaeth,  neu  y  tyst  yiuído  ei  hun." 


I     GRIST     YX     Y     CRISTION  67 

Mae  y  fannod  "v"  sydd  yn  y  testyn,  yn  gwneud  y 
gwirionedd  hwn  yn  hynod  ghr  a  byw.  Nid  tystiolaeth 
newydd,  wahanol,  er  yn  gyson,  â'r  eiddo  Duw  ydyw,  eithr 
y  dystiolaeth  ddw\'fol  wedi  ei  sylweddoh  yn  mhrofiad  y 
cristion  trwy  ffydd.  Nid  eihin  newydd  o  dystiolaeth 
Duw  i'w  Fab  a  olygir,  eithr  y  peth  mawr  ei  hun  yn 
drosglwyddedig  i  brofiad  y  credadyn.  I\Iae  y  Tad,  trwy 
weithrediad  ei  Yspryd,  yn  gosod  ei  syniadau  a'i  deiml- 
adau  ei  hun  yn  nghalon  yr  hwn  sydd  yn  credu.  "  Y  mae 
ganddo^'  dystiolaeth  ynddo  ei  hun."  Nid  y  mae  ganddo 
dystiolaeth  na  bu  gan  neb  o'r  blaen,  eithr  y  dystiolaeth 
roddodd  Duw  ei  hun  o'r  blaen,  ^'■ynddo  ei  hiin."  Nid 
cywir  dyweyd  mai  eilun  o'r  genadwri  a  anfonir  o  Liver- 
pool  g>'da'r  Atlantic  Cable  a  dderbynir  yn  New  York, 
eithr  3'  genadwri  ei  hiin.  Felly  hefyd  tystiolaeth  Duw  ei 
hun,  nid  eilun  ohoni,  ydyw  yr  eiddo  profiad  y  cristion. 
Yn  yr  adran  flaenorol  mae  eilun  o  dystiolaeth  Duw  yn 
cael  ei  ddysgu.  Mae  tystiolaeth  Duw  yn  fwy  na'r  eiddo 
dynion,  am  fod  Duw  yn  fwy  na  dynion  mewn  gwybod- 
aeth  a  gwir  burdeb ;  ac  felly,  os  derbyniwn  dystiolaeth 
dynion  yn  ngl^'n  â'r  pethau  a  berthynant  i  ddynion,  yn 
sicr  dylem  gopío  yr  eiddo  Duw  sydd  yn  anfeidrol  fwy. 
Eithr  mae  y  dystiolaeth  ddwyfol  yn  gwneud  mwy  yma 
nag  apelio  am  gydsyniad  y  meddwl,  a  chael  ei  chopì'o 
mewn  crediniaeth  ;  mae  y  dystiolaeth  ei  hun,  a'r 
gwrthddrych  goruchel,  yn  dod  yn  rhan  o  ymwybydd- 
iaeth  â  b^'wyd  mewnol  yr  hwn  sydd  yn  credu  yn  Mab 
Duw. 

Er  gwneuthur  y  mater  hwn  yn  fwy  eglur  gellir 
nodi  yn 


68  PARHAD    TYSTIOLAETH     DUW 

I. — FOD    NERTH    YSPRYDOL   A    DWYFOL  CrIST  YN  DOD  YN 
BERCHENOGAETH    YR    HWN    SYDD    YN   CREDU    YNDDO. 

Mae  yn  y  geiriau  hyn  ddau  ymadrodd  sydd  yn  gwneud 
y  gwirionedd  bwn  yn  glir  a  tharawiadol.  "Yr  hwn  sydd 
yn  credu  yn  y  Mab,"  a  "  mae  y  Mab  ganddo."  Golyga 
y  ddau  ymadrodd  hyn  fod  y  Mah  gan  yr  hwn  sydd  yn 
credu  ynddo  fel  perchenogaeth  gyfoethog.  "Míze  y  Mab 
ganddo." 

Mae  y  gwirionedd  hwn  yn  dod  yn  fwy  eglur  pan 
^^iyx\x  arhcnigrwydd  y  ffydd  7\.  á.à.-^'s,^\x  yn  y  testyn.  Nid 
credu  am  Fab  Duw  a  olygir  yn  benaf,  eithr  credu  yn^ 
neu  yn  ol  y  Cyfieithiad  Seisnig  Awdurdodedig  a  Diwyg- 
iedig,  credu  ar  Fab  Duw.  Golyga  hyn  nid  yn  unig 
gydsyniad  y  meddwl  â'r  hyn  a  dystiolaethir  am  y  Mab, 
eithr  symudiad  yr  holl  enaid  at,  a'r  ymorphwysiad  llwyr 
ar  y  gwrthddrych  ei  hun.  Nid  sehad  meddyhol  i'r 
dystiolaeth  parthed  Mab  Duw,  eithr  cyffyrddiad  personol 
âg  Ef  ei  hun.  Dyn  yn  teslio  nerth  personol  Crist  trwy 
orphwys  ei  enaid  arno. 

Effaith  naturiol  hyn  ydyw  fod  gwrthddrych  y  math 
yma  o  íîydd  yn  dod  yn  eiddo  yr  hwn  sydd  yn  credu. 
Beth  bynag  ydyw  adnoddau  gwrthddrych  ein  íîydd, 
dyna  sydd  yn  dod  yn  eiddo  i  ni.  Os  gwendid  cymeriad 
fydd  nodwedd  y  gwrthddrych,  gwendid  cymeriad  y 
cyfryw  ddaw  i  mewn  i'n  bywyd  ninau.  Os  bydd  i  ni 
gredu  yn  gryf  mewn  person  twyllodrus  ac  anonest,  fe 
ddaw  ei  gymeriad  pwdr  yn  elfen  o  drueni  i'n  bywyd 
personol  mewn  rhyw  ffurf.  Credodd  miloedd  yn  ni- 
dwylledd  yr  angheniìl  Jabez  Balfour,  a  dioddefasant  lawer 
o'r  herwydd.  Pan  y  pwysa  ffydd  dyn  ar  ffon  doredig,  hi 


I     GRIST    YN    Y     CRISTION  69 

a  aiff  trwy  ei  law.  Ond  os  bydd  i  ni  gredu  ar  neu  yn  y 
cadarn,  y  didwyll  a'r  ffyddlon,  daw  ei  ragoriaethau  yn 
nerth  i'n  bywyd.  Os  pwyswn  ar  y  breichiau  tragwyddol, 
daw  nerth  y  breichiau  hyny  yn  eiddo  i  ni.  Fel  hyn  y 
mae  Mab  Duw,  yn  mhurdeb  a  dwyfoldeb  ei  Berson,  ac 
yn  haeddiant  achubol  a  glanhaol  ei  waed,  yn  dod  yn 
eiddo  ac  yn  aros  yn  eiddo  y  gwir  gredadyn.  I'r  sawl 
na  feddant  ond  ffydd  ddeallol  yn  unig,  gall  Crist  fod  yn 
mhell  acw  ac  yntau  yìiia,  heb  berthynas  rhyngddynt 
sydd  yn  dod  yn  allu  yn  eu  bywyd.  Eithr  mae  y  sawl 
sydd  yn  credu  ar  y  Mab  yn  ei  feddiannu  fel  force  mwyaf 
eu  bywyd  uchaf.  "  Mae  y  Mab  ganddo." 
Arweinia  hyn  ni  i  sylwi  yn 

II. — FOD  Y  BYWYD  TRAGWYDDOL  SYDD  YN  DRYSOREDIG 
YN  Mab  Duw,  YN  DOD  YN  BERCHENOGAETH  YR 
HWN   SYDD    YN    CREDU. 

'^A'r  bywyd  hwn  sydd  yn  ei  Fab  Ef.  Yr  hwn  y  mae 
y  Mab  ganddo,  y  mae  y  bywyd  ganddo." 

Mae  i'r  ymadroddion  hyn  nodwedd  resymegol.  Os 
ydyw  y  sawl  sydd  yn  credu  yn  meddiannu  y  Mab,  ac  os 
yw  y  bywyd  tragwyddol  yn  y  Mab,  yna  y  mae  meddu  y 
Mab  yn  feddu  y  bywyd  sydd  ydddo  ;  "a'r  hwn  y  mae  y 
Mab  ganddo,  y  mae  y  bywyd  ganddo."  GelHr  nodi 
yma  yn 

I.  Fod  hywyd  anjcidrol  y  Tad  yn  y  Mab. 

Dywed  Ef  ei  hunan,  "Y  neb  a'm  gwelodd  i,  a  welodd 
y  Tad."  Rhaid  gan  hyny  ei  fod  yn  ogymaint,  ac  yn  un 
â'r  Tad.     Os  yw  gweled  y  Mab  yn  weled  y  Tad,  rhaid 


7o  PARHAD    TYSTIOLAETH     DUW 

niai  yr  un  ydynt  mewn  rhyw  ystyr  rhy  gyfriniol  i 
ddeall  meidrol  dyn.  Ac  oni  ddywed  Efe  hefyd,  "Myfi 
a'r  Tad  un  ydym."  "  Yr  wyf  íì  yn  y  Tad,"  meddai 
drachefn,  "  a'r  Tad  ynof  finau."  Ac  maent  felly  mewn 
ystyr  bersonol.  Ac  nis  geUir  meddwl  y  naiU  yn  y  llall, 
a'r  llall  yn  y  naill,  ond  trwy  fod  yn  un,  oblegid  mae  y 
syniad  o  fod  y  naill  yn  y  Uall  yn  cynwys  fod  y  naill  yn 
llai  na'r  llall.  Eithr  yn  yr  achos  hwn,  mae  y  Tad  yn 
llai  na'r  Mab,  yn  gystal  a'r  Mab  yn  llai  na'r  Tad.  Nid 
oes  gan  hyny  yst^T  i'r  ymadrodd  hwn,  ond  eu  bod  yn 
un.  Ceir  golwg  brydferth  ac  ardderchog  ar  y  gwirionedd 
hwn  gan  yr  Apöstol  Paul.  "Y  mae  holl  gytlawnder  y 
Duwdod  yn  trigo  ynddo  yn  gorííorol."  Mae  Crist  yn 
cynwys  yr  oU  o  Dduwdod.  "Y  mae  yn  wir  lun  ei 
Berson,"  ac  nis  gelhr  cael  Uun  person  anfeidrol  heb  ei  fod 
yn  lifc-sizc^  ac  yn  ogymaint  a'r  gwreiddiol.  "  Y  mae  yn 
ddisgleirdeb  ei  ogoniant,"  ac  ni  all  fod  yn  llewyrch 
disgleiriaf  gogoniant  Duw,  heb  gynwys  y  gogoniant 
hwnw  yn  ei  Berson. 

2.  Mac  byiüyd  rspiyclol  y  Tad  yii  y  Mab. 

Wrth  fywyd  ysprydol  y  Tad  y  golygwn  ei  gymeriad 
perffaith.  Ac  mae  holl  burdeb  sancteiddrwydd  a  pher- 
ffeithrwydd  cymeriad  y  Tad  yn  y  Mab.  Mae  Efe  yn 
"ddihalog  a  didoledig  oddiwrth  bechaduriaid."  Tra 
yma  ar  y  ddaear,  darfu  iddo  fyw  mewn  pellter  anfeidrol 
oddiwrth  bob  anmhuredd.  Er  byw  yn  nghanol  pechad- 
uriaid,  a  gwisgo  cnawd  cyíîelyb  i  gnawd  pechadurus, 
Efe  a  ymlwybrodd  trwy  y  byd  "heb  arno  na  brycheuyn 
na  chrychni."    Mae  dosparth  o  aníîyddwyr  iselwael  wedi 


I     GRIST    YN     Y    CRISTION  71 

gwncucl  ymgyrchoedd  er  ceisio  dod  o  hyd  i  anmhuredd 
a  llychwinder  yn  ei  gymeriad  gogoneddus ;  eithr  mae'r 
oll  wedi  myned  yn  fethiant  holloL  Ac  mae'r  anffydd- 
wyr  galluocaf  oll  dan  orfod  cydnabod  perffeithrwydd 
anagosadwy  ei  gymeriad.  Desgriíìant  Ef  fel  colofn  o 
fynor  gw}-n  a  llachar,  yn  ymgodi  i'r  nefoedd  yn  uwch  na 
phawb.  Mae  ei  ôl  Ef  er  gwell  ar  fìhynau,  eithr  nid  oes 
ôl  neb  arno  Ef  er  gwaeth.  Erys  yn  gwbl  wrtho  ei  hun 
fel  cymeriad  moesol  ac  j^sprydol  yn  hanes  y  byd.  Mae 
esponio  ei  fywyd  pur  o  safle  ei  gylchyniadau  yn  an- 
mhosibl,  oblegid  nid  oedd  neb  yn  cydoesi  âg  Ef,  nac  yn 
oesi  o'i  íîaen,  ac  y  buasai  eu  dyhuiwad  yn  rhoddi  y  cyfrif 
lleiaf  am  ei  gj'meriad  perfîaith  Ef.  Gwedir  ei  dduwdod 
gan  lawer  ;  ond  pa  fodd  i  gyfrif  am  ei  fywyd  dynol  glân  a 
sanctaidd  mewn  cylchyniadau  mor  aflan  ac  ansanctaidd, 
heb  ei  olrhain  i  mewn  i  berthynas  gyfriniol  y  dynol  a'r 
dwyfol  yn  ei  Berson,  nis  gwyddom,  ac  nis  g\vyr  neb  arall 
chwaith.  "  Mab  Duw  "  ydyw  yr  unig  esponiad  ar  ber- 
ffeithrwydd  hollol  cymeriad  "  Mab  y  dyn." 

3.  Fod  y  bywyd  ysprydol  a  thragwyddol  hwn  yn  diysor- 
edig  yn  Nghristfel  Cyfryugwr  rhivug  Diiw  a  dynion. 

Fel  lawn  mawr  dros  bechod,  mae  Crist  yn  gwneud  yn 
iawn  faddeu  i  bechadur,  ac  yn  gytìawn  gyfiawnhau  yr 
annuwiol ;  a  thrwy  hyny  effeithio  cymod  anrhydeddus 
rhwng  Duw  a  dyn.  Fel  y  cyfryw,  mae  Crist,  nid  yn  unig 
yn  meddu  y  "bywyd  tragwyddol"  hwn  yn  ei  Berson  a'i 
gymeriad  ei  hun,  eithr  hefyd  yn  ei  feddu  i'w  gyflwyno  i 
ddynion  trwy  haeddiant  ei  aberth.  Yr  oedd  yn  ei  feddu 
ynddo  ei  hun,  ac  iddo  ei  hun  eriocd  ;  eithr  fel  lawn  a 


72  PARHAD    TYSTIOLAETH     DÜW 

Chyfryngwr  mae  yn  ei  feddu  i'w  roddi  i  ni.  Nis  gallai 
ddod  at  ddyn,  na  dyn  ddod  ato  yntau,  ond  yn  yr  lawn 
mawr.  Bu  farw  "y  Cyfiawn  dros  yr  anghylìawn,  fel  y 
dygai  ni  at  Dduw." 

Mae  dyn,  gan  hyny,  wrth  f eddiannu  y  Mab  trwy  ffydd, 
yn  meddiannu  y  bywyd  tragwyddol  mawr  ag  sydd  drysor- 
edig  ynddo.  "Yr  hwn  y  mae  y  Mab  ganddo  y  mae  y 
bywyd  ganddo."  Nid  awdurdod  i  roddi  y  bywyd,  a 
chadw  ei  hunan  oddiwrthym,  sydd  gan  Fab  Duw,  eithr 
awdurdod  i  roddi  ei  hunan,  a  thrwy  hyny  roddi  y  bywyd 
sydd  ynddo.  Nis  gelHr  byth  wahanu  y  Mab  a'r  bywyd, 
a  phob  un  sydd  yn  gwrthod  y  Mab  mae'u  gwrthod 
bywyd  tragwyddol.  Dyma  ydyw  ystyr  datganiadau 
melus  Gair  Duw.  "  Crist  ynoch  " — yn  preswyho  ynoch,  ac 
wedi  ei  fîurfio  ynoch.  "Y  mae  i  ni  gymdeithas  gyda'r 
Tad  a  chyda'i  Fab  Ef,  lesu  Grist."  A  dywed  Ef  ei  hun, 
"Myfi  ynoch  chwi,  a  chwi  ynof  fi."     Sylwn  yn 

III. — FOD  PERCHENOGAETH  FEWNOL  BYWYD  TRAGWYDDOL 
YN  Nghrist,  TRWY  FFYDD,  GAN  HYNY,  YN  CYNWYS 
HEFYD  BERCHENOGAETH  FEWNOL  SYLWEDD  TYSTIOL- 
AETH    DUW   AM    GrIST. 

"  Yr  hwn  sydd  yn  credu  yn  Mab  Duw,  sydd  ganddo  j' 
dystiolaeth  ynddo  ei  hiDiJ' 

Yr  ydym  eisoes  wedi  ceisio  egluro  a  phrofi  mai  cynwys 
tystiolaeth  Duw  ydyw  lesu  Grist  ei  hun  fel  Mab  Duw,  a 
Gwaredwr  y  sawl  sydd  yn  credu  ynddo.  Ac  yma  gellir 
sylwi  yn  mhellach  mai  gwirioneddolrwydd  sylwedd,  neu 
gynwys  y  dystiolaeth,  sydd  yn  rhoddi  ynddi  werth  ymar- 
ferol.     Nid  yw  tystiolaeth  ond  gair  gwag  a  diystyr,  os 


I     GRIST    YX     Y    CRISTION  73 

nad  >^v  yr  hyn  y  tystiolaethir  yn  ei  gylch  yn  bodoli  yn 
hollol  fel  y  datgenir  ei  fod.  Mae'n  rhaid  i'r  gair  droi  yn 
weithred  er  rhoddi  sylweddolrwydd  yn  y  dystiolaeth.  Y 
weithred,  yn  ol  y  gair,  sydd  yn  rhoddi  gwerth  a  chadernid 
yn  y  gair.  Mynych  y  ceir  tystiolaethau  cryfìon  mewn 
newyddiaduron  a  phamphledau,  &c.,  i  alluoedd  mawrion 
meddygon  a  meddyginiaeth.  Mewn  llawer  o  engreifftiau, 
mae  dod  i  gyffyrddiad  gwirioneddol  â'r  feddyginiaeth 
wedi  profi  mai  gair  gwag  a  disylwedd  oedd  y  dystiolaeth 
iddo.  Ac  mewn  engreifftiau  ereiU,  mae  tcstio  y  feddyg- 
iniaeth  wedi  dod  i  wireddu  a  sylweddoli  gair  y  dystiolaeth. 
Gweithred  ymarferol  sydd  yn  rhoddi  sylwedd  i'r  gair  yn 
mhob  cysylltiad.  "  Bydded goleuni" — dyna  air;  "a goleuni 
a  fu" — dyna  weithrediad,  sydd  yn  rhoddi  ystyr,  gwerth  a 
grym  yn  y  gair.  "Lazarus,  tyred  allan" — dyna  air  ;  "a'r 
hwn  a  fuasai  farw  a  ddaeth  allan" — dyna  weithred,  sydd 
yn  dangos  nerth  personol  y  Ilefarydd.  Mae  rhywbeth 
cyfochrog  â  hyn  yn  cael  ei  ddysgu  yn  y  testyn.  "  A  hon  yw 
y  dystiolaeth  :  roddi  o  Dduw  i  ni  fywyd  tragwyddol ;  a'r 
bywyd  hwn  sydd  yn  ei  Fab  ef."  Dyna  air  y  dystiolaeth  gan 
y  Tad.  "Yr  hwn  mae  y  Mab  ganddo,  y  mae  y  bywyd 
ganddo."  Dyna  sylwedd  gair  y  dystiolaeth  yn  mhrotìad  y 
cristion.  Derbyn  tystiolaeth  Duw  am  ei  Fab,  ar  bwys 
awdurdod  personol  y  Tad  yn  ei  Air,  a  wnaeth  y  credadyn 
i  gychwyn.  Ond  trwy  wneuthur  felly,  fe  ddaeth  y  Mab 
ei  hun,  a'r  bywyd  tragwyddol  sydd  ynddo,  i  mewn  i'w 
fywyd  ysprydol  ef.  Mae  tystiolaeth  wrthddrychol  y 
Tad  i'r  Mab  yn  dod  yn  dystiolaeth  ddeihadyddol  yn  y 
sawl  sydd  yn  credu.  Medda  dystiolaeth  Duw  yiuìdo  ei 
hun. 


74  PARHAD    TYSTIOLAETH     DUW 

Nid  yw  perchenog  bywyd  tragwyddol,  gan  hyny,  mewn 
angen  cadarnhad  i  dystiolaeth  Duw  gan  neb  tuallan  iddo 
ei  hun.  Medda  sicrwydd  llawn  ynddo  ei  hun  fod  tyst- 
iolaeth  Duw  yn  wir,  am  fod  y  gallu  mawr  achubol  o  eiddo 
y  Mab,  y  tystiolaetha  amdano,  wedi  dod  i  mewn  i'w 
brofìad.  Nis  gall  neb  argyhoeddi  perchenog  iachawd- 
wriaeth  bersonol  nad  yw  t^^stiolaeth  Duw  am  ei  Fab  yn 
wir,  oblegid  fod  y  gwirionedd  ei  hun  yn  trigo  ynddo. 
Nid  credu  yn  y  Mab  ar  air  y  Tad  y  mae  bellach,  eithr 
am  fod  gallu  achubol  y  Mab  wedi  cynyrchu  y  cyfnewid- 
iad  yn  ei  fywyd  mewnol  ac  allanol,  yn  ol  tystiolaeth 
Duw.  Mewn  gair,  mae  sylwedd  y  dystiolaeth  ei  hun 
ynddo  Ef :  "  Y  mae  ganddo  y  dystiolaeth  ynddo  ei  hun." 

Mae  perchenog  b}-u^yd  tragwyddol,  gan  hyny,  yn  cad- 
arnhau  geirwiredd  a  dilysrwydd  Duw  f el  tyst  ffyddlon  i'w 
Fab.  Ond  mae  pwy  bynag  nad  yw  yn  credu  yn  y 
Mab,  ac  yn  gwrthod  ei  dderbyn  fel  Gwaredwr,  yn 
gwneuthur  Duw  yn  gelwyddog.  "  Yr  hwn  nid  yw  yn 
credu  yn  Nuw  a'i  gwnaeth  Ef  ^m  gelwyddog."  Peth 
ofnadwy  ydyw  gwneud  y  Duw  mawr,  ffynonell  pob 
gwirionedd,  yn  gelwyddog  ;  eithr  dyna  wna  pob  un 
sydd  yn  gwrthod  y  Mab  fel  Gwaredwr  mawr  ac  aníîael- 
edig.  Yr  anghredadyn  yn  unig  sydd  yn  gwneud  Duw 
yn  gelwyddog.  Pa  mor  hagr  bynag  yr  ymddengys 
meddwdod,  anlladrwydd,  afradlonedd,  ac  anonestrwydd 
mewn  bywyd,  nid  yw  yr  un  o'r  ffuríìau  hyn  ar  ddrwg 
yn  cyhoeddi  Duw  yn  gelwyddog.  Eithr  y  mae  gwrthod 
credu  yn  ei  Fab  yn  gwneuthur  Duw  yn  gelwyddog  fel 
tyst  i'w  Fab.  Mae  pob  pechod  yn  dianrhydeddu  Duw 
fel  deddfroddwr,  eithr  mae  anghredu  yn  ei  Fab  yn  ei 


I     GRIST    YN     Y    CRISTION  75 

wneud  yn  gelwydclog  gerbron  y  cydfyd.  Gwell  fuasai 
genyf  fod  yn  euog  o  bob  drwg  na  chyhoeddi  y  Tad 
perffaith  yn  gelwyddog.  Eithr  y  mae  y  sawl  sydd  yn 
credu  yn  y  Mab  yn  gwneuthur  Duw  yn  eirwir.  Oblegid 
mae  y  bywyd  tragwyddol,  sydd  yn  y  Mab,  yn  fywyd 
tragwyddol  profiad  pob  un  sydd  yn  credu  ynddo.  Ni 
fethodd  y  Mab  wneuthur  pobpeth  oedd  yn  nhystiolaeth 
y  Tad  amdano,  ac  ni  siomwyd  gan  hyny  neb  a  gredasant 
ynddo.  Dygwyd  tystiolaeth  i  allu  y  Mab  i  wella  aliech- 
ydon,  cyfodi  y  meirw,  bwrw  allan  gythreuliaid  o  ddynion, 
a  maddeu  pechodau.  Ac  oni  wnaeth  Efe  hyn  oU  ?  Oni 
ddaeth  Ilawer  mudan  i  lefaru  a  moliannu,  a  Ilawer  byddar 
i  glywed  moliant  ?  Oni  welwyd  Ilawer  cloff  yn  Iluchio 
ei  faglau,  ac  yn  dechreu  cerdded,  neidio,  a  moli  Duw  ? 
Oni  welwyd  meirwon  yn  dod  yn  ol  o  dir  marwolaeth  i 
gysuro  eu  hanwyliaid  yn  nhir  y  b^-w  ?  Oni  ftôdd 
ysprydion  drwg  wrth  y  miloedd  o  ddynion  ar  ei 
orchymyn  hollalluog  ?  Ac  onid  aeth  Ilawer  pechadur 
tlawd  yn  rhydd  dragwyddol  oddiwrth  euogrwydd  a 
Ilywodraeth  pechod  twy  ei  allu  mawr  achubol  ?  Ac  onid 
yw  hyn  yn  cymeryd  lle  beunydd  ar  g^'flyrau  pechadur- 
iaid  mawrion  ?  Onid  oes  miloedd  yn  fyw  heddyw,  fuont 
dan  lywodraeth  hollol  pechod  a'r  diafol,  eithr  sydd  yn 
awr  yn  eistedd  yn  hyfryd  yn  eu  dillad  ac  yn  eu  hiawn 
bwyll,  ac  yn  byw  dan  awdurdod  Ilywodraeth  a  nerth 
Crist  ?  Daw  milíìl  o  leisiau  o  bedwar  pwynt  y  ddaear  i 
roddi  atebion  cadarnhaol  i'r  cwestiynau  hyn.  Credu  yn 
Nghrist,  gan  hyny,  sydd  yn  gwneud  Duw  fel  tyst  i'w 
Fab  yn  dragwyddol  eirwir  yn  nghalon  pob  gwir  gristion. 
Ac  mae  meddiannu  y  profiad  o  Grist,  a  wna  y  Tad  yn 


76        PARHAD  TYSTIOLAETH    DUW,   &c. 

eirwir,  yr  anrhydedd  penaf  yn  bosibl  i  ddyn ;  ac  mae  ei 
gyhoeddi  yn  gelwyddog,  trwy  wrthod  y  Mab,  y  gwarth 
mwyaf  i  ddyn  am  amser  a  thragwyddoldeb. 

Yn  awr,  y  dystiolaeth  hon  yii  y  cristion  fel  y  mae  yn 
un  â  thystiolaeth  Duw  am  ei  Fab,  sydd  yn  ffurfio  grym, 
yni,  a  phurdeb  ei  gymeriad  ysprydol.  Dyma  ddefnydd 
ardderchog  gwroniaid  Duw  yn  mhob  oes.  Dyma  martyr 
stiiff  "ardderchog  hi  y  merthyri."  Mae  y  dystiolaeth  hon 
ynddynt  wedi  proiì  yn  gryfach  na'u  cariad  at  fwyniant, 
eiddo,  iechyd,  a  bywyd.  Cymerasant  eu  hyspeiho  o'r 
pethau  oedd  ganddynt,  a'u  bywyd  yn  y  fargen,  gan 
wybod  fod  ganddynt  eu  hunain  ysprydol,  ailenedig,  a 
sanctaidd,  yn  olud  gwell  ac  un  parhaus.  Wedi  i  Media 
y  ddrama  golli  ffyddlondeb  ei  phriod,  ac  wedi  i'w 
phlant  gael  eu  Ilofruddio,  fe  ofynwyd  iddi,  "  Beth 
sydd  yn  aros?"  Atebodd  hithau,  "  f y  hunan."  Ac 
felly  y  gallasai  llu  ardderchog  y  merthyri  ddatgan.  Yr 
oedd  ganddynt  eu  hunain  cryfach  na'u  hamgylchoedd. 
Perchenogent  y  fath  gyfoeth  ysprydol  yn  eu  person- 
olaeth,  yn  ngrym  y  dystiolaeth  hon  yn  eu  protìad,  ac  a'u 
galluogodd  i  golli  pob  eiddo  arall  yn  Ilawen.  Mae 
cyfartal  werth  yn  y  dystiolaeth  hon  eto.  Hi  a  geidw 
seiitry  ar  fewnol  ddyn  y  galon,  a  llesteiria  ymosodiadau 
pob  gelynion  arnom.  A  phan  y  daw  angau  ei  hun  i  ym- 
aflyd  ynom,  nis  gall  gyffwrdd  â  chartref  y  dystiolaeth 
hon.  A  bydd  ei  dylanwad  mor  orhoenus  y  pryd  hwnw, 
nes  y  bydd  i  angau  gael  ei  Iyncu  mewn  buddugoliaeth 
yn  mhrotìad  y  cristion,  fel  rhagredegydd  y  Ilyncu  mewn 
buddugoliaeth  gan  fywyd  yr  adgyfodiad  yn  y  dydd 
diweddaf.     Amen. 


YR   YMDEIMLAD    O   BECHOD. 


["Y  Bregeth  Dalaethol,"  a  draddodwyd  yn  Synod  Dalaethol  Porth- 
madog,  Mehefin,  1897]. 


*'  Yn  dy  crbyn  di^  tydi  dy  hnnan^  y  ỳechnis^  ac  y  gwnaethum 

y  drwg  hwn  yn  dy  olwg^'  (Salm  li.  4). 
^^  Pafodd,  gan  hyny,  y  gallaf  wneuthiir  y  mawr-ddrwg  hwn^ 

a  phechu  yn  erbyn  Duw"  (Gen.  xxxlx.  9). 

CYNWYSA  y  geiriau  cyntaf  gyffesiad  Dafydd  o 
bechod  mwyaf  ei  oes,  gyda  gwraig  Urias  yr 
Hethiad ;  a  chynwj'sa  y  geiriau  olaf  ddatganiad  o  ym- 
wrthodiad  Joseph  i  gyflawni  pechod  cyfîelyb  gyda  gwraig 
bechadurus  a  maleisddrwg  Putiphar,  tywysog  Pharaoh. 
Mae'n  amlwg  mai  y  gwirionedd  mawr  ddysgir  yn  yr 
oU  ydyw,  "jyr  ymdeimlad  0  bechod"  yn  ei  ddau  brif 
nodwedd.  Mae  y  blaenaf  yn  ymdeimlad  o  bechod  per- 
sonol  cyflawnedig,  neu  euogrwydd  meddwl ;  a'r  olaf 
yn  ymdeimlad  o  ddrwg  pechod  ynddo  ei  hun,  er  atal 
cyflawni  pechod.  Mae  y  blaenaf  yn  elfen  hanfodol  mewn 
edifeirwch  am  bechod  cyflawnedig,  a'r  olaf  yn  elfen 
hanfodol  yn  y  purdeb  a'r  saucteiddrwydd  sydd  yn  diogelu 
rhag  pechod.  Parodd  ymdeimhid  Dafydd  o'i  bcchod 
iddo  ei  adael,  a  pharodd  ymdeimlad  Joseph  o  bechod 
iddo  ymwrthod  yn  eofn  a'i  g^'flawni.  Nid  yw  y  blaenaf 
ond  nodwedd  ddamweiniolacachlysurol  bywyd  y  cristion. 
Oddieithr  y  credir  fod  pechu  yn  hanfodol  i'r  b^-wyd 
crefyddol,  ni  all  y  nodwedd  hwn  i'r  ymdeimlad  ohono 


78  YR    YMDEIMLAD     O     BECHOD 

fod  ond  achlysurol.  Ac  er  y  llefara  Mr.  Wesley  am 
"edifeirwch  mewn  credinwyr,"  mae  achlesu  y  syniad  fod 
pechu  yn  ehen  angenrlieidiol  i  fj'w^'d  y  cristion  yn 
beryglus  i'r  eithaf.  Eithr  y  mae'r  ymdeimlad  dwfn  a 
pharhaol  o  ddrwg  pechod,  fel  gwrthdarawiad  i  ewyllys  a 
deddf  Duw,  yn  hanfodol  i  fywyd  pur  a  pherffaith.  Dyma 
yr  elfen  fw^'af  Duw-debyg  sydd  yn  y  cristion.  Mae 
hyn  yn  cynw^s  sylweddoHad  ohono  fel  "y  mae  yn  lanach 
ei  lygaid  fel  nas  gall  edrych  ar  ddrwg."  A  gweHr  yn 
gHr  fod  yr  ymdeimlad  hwn  o  bechod  yn  sicrwydd  o'r 
llall  os  daw  pechod  gweithredol,  yn  y  graddau  Heiaf,  i 
mewn  i  gylch  ein  bywyd  ymwybyddol  ac  ymarferol. 

Diau  y  synia  pawb  sydd  yn  ddeiHaid  argyhoeddiadau 
moesol  cryfion,  fod  y  mater  hwn  yn  hynod  o  amserol, 
ac  yn  dra  theilwng  o  ystyriaeth  ddifrifolaf  yr  oes  hon. 
Bwriadaf  gyfyngufy  hun  i'r  nodweddau  i'r  "ymdeimlad 
o  bechod,"  sydd  yn  fwyaf  pwysig  i'w  gadw  yn  fyw 
gerbron  yr  eglwys  a'r  byd,  yn  ngwyneb  gogwyddiadau 
presenol  yr  oes  hon.     Sylwir  yn  syml  ar 

Yr  ymdeimlad  o  ddrwg  pechod  fel  elfen  hanfodol 
mewn  cymeriad  crefyddol  cryf  a  chyfl.wn. 

Nid  ^'w  yn  annaturiol  o  gwbl  i'r  cwestiwn  ymgodi  yma 
mewn  unrhyw  feddwl  ymchwilgar.  Paham  y  gosodir  y 
mater  gerbron  fel  ^' yindcimlad  o  bechod^"  yn  hytrach 
nag  fel  ymsyniad  o  bechod  ?  Yr  unig  atebiad  a  feiddiaf 
roddi  i'r  cyfryw  ofyniad  ydyw,  am  fod  rhai  o  wirioneddau 
mwyaf  a  dyfnaf  bywyd  dyn  yn  dod  yn  ymsyniad  i'r 
meddwl  o  ddyfnderoedd  teimladau  cyngreddfol  cryiìon 
yr   enaid.      Nid   wyf    am   foment    yn   tueddu   i   ameu 


YR     YMDEIMLAD     O     BECHOD  79 

cywirdeb  y  dosparthiad  uniawngred  o  alluoedd  y  meddwl 
dynöl,  i  ddealltwriaeth,  teimladrwydd,  ac  ewyllys.  Eithr 
nis  gallaf  ddeall  y  syniad  mai  unig  drefn  caffaeHad 
gwybodaeth  o  bob  ỳeih  ydyw  deall  yn  gyntaf,  ac  yna 
teimlo,  &c.  Mae  rhai  o  wrthddrychau  pwysicaf  oll  y 
meddwl  dynol  yn  dod  yn  ymsyniad  trwy  ddod  yn  ym- 
deimlad.  Oddiyma  y  cyfyd  yr  ymsyniad  o'n  bodolaeth 
ein  hunain.  Rhyw  ymdeimlad  ydyw  ag  sydd  yn  nerth 
elfe.iol  mawr  yn  ein  natur, — ag  sydd  yn  treiddio  yn  is,  ac 
esgyn  yn  uwch  na'n  rheswm.  Cyffelyb  ydvw  yr  ym- 
deimlad  o  ddibyniaeth  ag  sydd  yn  ymgodi  yn  union- 
gyrchol  o'r  ymdeimlad  o'n  bodolaeth.  Nid  teimlo  ein 
dibyniaeth  trwy  ei  wybod  yr  ydym,  eithr  ei  wybod  trwy 
ei  deimlo.  Nid  oes  dim  crj'fach  na  dj-fnach  na'r  ym- 
deimlad  hwn  yn  ein  natur  feddyHol.  Ac  o  hwn  drachefn 
yr  ymgyfyd  yr  ymdeimlad  o  Wrthddrych  mawr  ein 
dibyniaeth — Duw.  Gwir  fod  datguddiad  o  Dduw  yn 
angenrheidiol  i  gywiro  y  syniad  ani  Dduw  a  ymgyfyd 
o'r  c^'fry'w  ymdeimlad,  yn  gystal  ag  i  angerddoH  a 
bj-wiogi  yr  ymdeimlad  ei  hun.  Yr  ymdeimlad  hwn  o'r 
"  Duw  nid  adwaenir,"  heb  ei  gywiro  trwy  ddatguddiad, 
sydd  wrth  wraidd  addoHad  cyffredinol  y  paganiaid.  Nid 
y  datguddiad  ydyw  cynyrchydd  y  duedd  addolgar  sydd 
mewn  dyn — mae  yn  ei  natur  ysprydol.  Eithr  y  dat- 
guddiad  dwyfol  sydd  yn  ei  ddatblygu  i  ymsyniad  cywir 
a  chyfîawn  am  y  gwir  a'r  bywiol  Dduw — y  Duw  ag  yr 
ymdeimla  dynolryw  eu  bod  mewn  modd  annelwig  yn 
dibynu  arno.  Cynorthwyo  y  syniad,  ac  angerddoH  y 
teimlad  mawr  hwn,  y  mae'r  Ysgrythyrau  sanctaidd  fel 
datguddiad  o  Dduw. 


8o  YR    YMDEIMLAD     O     BECHOD 

O'r  ymdeimlad  hwn  drachefn  y  cwyd  yr  ymdeimlad  o 
rwymcdigaeth  ac  imvndcr  (i'ight).  Nodweddir  pob  cenedl 
gan  yr  ymdeimlad  hwn,  ond  bod  angen  cywiro  y  farn 
parthed  ei  gyfeiriad  priodol.  Mae  mewn  dyn  rhyw 
ymdeimlad  cyngreddfol  o  Dduw  mawr  a  chyfiawn.  Nid 
y  Ue  olaf  y  mae  Duw  i'w  gael  yn  ein  hymresymiad  ar  y 
mater  hwn.  Mae  yn  Alpha,  yn  codi  o'r  ymdeimlad 
cyngreddfol  o'i  gyfiawnder ;  ac  mae  hefyd  yn  Oniega, 
trwy  ddatguddiad  i  gywiro  yr  ymsyniad  o'i  gyfiawnder. 

Gelhr  eto  nodi  cariad  fel  yn  dod  i  gylch  yr  ymdeimlad 
cyngreddfol  a  chyfriniol  hwn.  Nis  gelhr  ymresymu  at 
gariad  nac  ymresymu  oddiwrtho.  Mae  yn  rhyw  ym- 
deimlad  cyngreddfol  "  cryfach  nag  angau."  Ac  nis  gelhr 
byth  roddi  cyfrif  deallol  ohono.  Gwir  fod  y  gwrth- 
ddrych  yn  dod  gerbron  y  nieddwl,  eithr  nid  oes  yna  gwrs 
o  ymresymiad  yn  ol  deddfau  prydferthwch  (cesthctics)  yn 
cyfrif  am  yr  ymdeimlad  rhyfedd.  Yn  hytrach,  yr  ym- 
deimlad  sydd  yn  ymddatblygu  yn  ymsyniad. 

Diau  mai  yr  ymdeimlad  cyngreddfol  hwn,  yn  y 
gwahanol  ffurfiau  a  nodwyd,  ydyw  y  gallu  cryfaf  yn 
natur  foesol  ac  ysprydol  dyn.  Dyma'r  cyngreddfiad 
arbenig  ar  gyfer  Duw  a'r  byd  ysprydol.  A  phan  y  mae 
dyn  yn  fwyaf  o  efe  ci  hun  gwirioneddol,  y  mae'r  ymdeimlad 
hwn  yn  dod  i  fwyaf  o  amlygrwydd.  Bu  moment  ar 
Yoltaire  pan  y  peidiodd  a  bod  yn  gynyrch  celfyddydol 
cymdeithas  Ffrancaidd  y  ddeunawi'ed  ganrif,  ac  yr  am- 
lygodd  y  dyn  gwirioneddol.  Pan  mewn  tymestl  ar  yr 
Alpau,  dywedir  iddo  syrthio  ar  ei  hniau  i  wcdd'io ;  eithr 
wedi  cyfodi  ac  adfeddiannu  ei  hunan-celfyddydol,  mae'n 
dechreu  rhegi,  fel  yr  arferai  wneud,    Yr  oedd  yr  ystorm 


YR    YMDEIAILAD     O     BECHOD  8i 

yn  dwyn  allan  y  gwir  ddyn  fel  ei  crewyd,  ond  wedi  i'r 
ystorm  fyned  heibio,  amlygwyd  y  Yoltaire  hunan- 
wneuthuredig. 

Dywedir  i  ryw  hunan-ymhoHadau  moesol  afìonyddu 
meddwl  Tyndale,  y  positnnst,  pan  y  safai  yn  syn-fyfyriol 
ar  gopa  y  Matterhorn  dryUiedig.  Cynyrchwyd  y  cyfryw 
feddyhau,  nid  trwy  unrhyw  gyffredinoHad  gwyddonol, 
ond  trwy  nerth  cyngreddfol  ei  galon  ei  hun.  Llanwyd 
ef  â  meddyliau  rhy  ddyfnion  i  ddagrau. 

Yn  awr,  fe  berthyna  yr  ^'■yindeimlad  o  bcchod"  i'r 
dosparth  hwn  o  wirioneddau  cyngreddfol.  Nid  yw  ond 
agwedd  ar  yr  ymdeimlad  o  iawnder,  yn  ymgodi  yn 
mhresenoldeb  y  meddylddrych  neu  y  ffaith  o  bechod. 
O'r  ymdeimlad  o  Dduw  anfeidrol  fawr,  pur  a  chyfìawn, 
ycŵydyr  ymdeimladoiawnder;  aco'r  ymdeimlad  hwnw, 
drachefn,  y  cvvyd  yn  uniongyrchol  yr  ymdeimlad  o 
bechod.  Nis  gellir  perchenogi  yr  ymdeimlad  o  gylìawn- 
der  heb  yr  ymdeimlad  o'r  gwrthdarawol  iddo — pechod. 
Dyma  lle  yr  erys  yr  ymdeimlad  o  rwymedigaeth  i  dder- 
byn  y  da  a  gwrthod  y  drwg. 

Gwelir,  bellach,  fod  ymdeimlad  cryf  a  byw  o  ddrwg 
pechod  yn  cynwys  cyjiwr  dcjfrocdia  y  (íydwybod  yn  ei 
pherthynas  â  da  a  drwg.  Meddylia  rhai  nad  yw  y 
gydwybod  yn  allu  arbenig  yn  yr  enaid,  eithr  yn  deimlad 
cyffredinol  yr  enaid  o  iawnder  tragwyddol.  Pa  fodd 
bynag  am  hyny,  ffynouell  y  cyfryw  yindeimlad  ydyw 
yr  ymdeimlad  o  awdurdod  a  chyfìawnder  y  Llywydd 
mawr. 

Wedi   ymgrwydro   am   lawer   blwyddyn   i   anialwch 
agnosticiaeth,  trwy  rym  dealltwriaeth  noeth,  ar  linellau 
G 


82  YR    YMDEIMLAD     O     BECHOD 

gwyddonol,  mae  y  diweddar  enwog  Romanes  yn  dych- 
welyd  at  Dduw  a  Christionogaeth,  trwy  ddod  o  hyd  i'w 
natur  foesol  ac  ysprydol  ei  hun,  o  ba  un  y  mae  yn  methu 
rhoddi  cyfrif  boddhaol  o  gwbl  ar  dir  gwyddoniaeth 
naturiol.  Ffrwyth  yr  ymchwil  a'r  ymdrechfa  feddyhol 
ofnadwy  hon  oedd  dosparthu  cyfansoddiad  dyn  i  anijeiì- 
iaeth,  deallhuríaefli^  ìiwesolnuydd,  ac  yspiydolnaydd.  Ym- 
ddengys  mai  wrth  ddilyn  y  ddau  flaenaf  yn  unig,  am 
amser  maith,  y  cyfeiHornodd  efe  oddiwrth  Dduw  ;  eithr 
wrth  wrando  ar  leisiau  cHr  moesolrwydd  ac  ysprydol- 
rwydd  ei  natur,  y  teimlodd  ei  hun  yn  dod  i  gyd-darawiad 
â  dysgeidiaeth  yr  Ysgryth^^rau  parthed  Duw,  a  bywyd 
ysprydol  mewn  undeb  âg  Ef.  A  thrwy  ddilyn  y  llwybr 
gogoneddus  hwn  dygwyd  ef  i  gofleidio  bywyd  trwy 
ffydd  yn  Nghrist,  a  bu  farw  mewn  sicrwydd  mawr,  wedi 
bod  yn  aelod  o  eglwys  Dduw  am  gyfnod.  Dadleuai  ef, 
hefyd,  nad  yw  y  cyngreddfiad  moesol  ac  ysprydol  yn 
gyfartal  â'u  gilydd  yn  mhawb  o  blant  dynion.  Mewn 
rhai  personau,  credai  fod  yr  ymdeimlad  o  fawrhydi  ac 
arddei'chogi'wydd  Duw  yn  gryfach  na'r  ymdeimlad  o'i 
gyfiawnder  a'i  sancteiddrwydd — yn  fwy  defosiynol  ac 
addolgar,  nag  o  foesol  ac  uniawn.  Dywed  fod  ereiU  yn 
wrthgyferbyniol — yn  fwy  pur  eu  moes  nag  o  addolgar. 
Ac  yn  sicr  y  mae  sylw  manwl  o  fywydau  ein  cydnabydd- 
ion  yn  tueddu  y  meddwl,  i  ryw  raddau,  i  dderbyn  y 
syniad.  Fe  amlygir  y  gwahaniaethau  hyn  yn  eu  bywydau. 
Mae  rhai  fel  pe  yn  sylweddoH  y  Mawrhydi  dwyfol  nes 
bod  yn  hynod  addolgar  a  defosiynol,  eithr  ni  ddangosant 
ond  ychydig  o  uniondeb  mewn  bywyd  cyffredin.  Nid 
ydynt  o  lawer  yn  fanwl  onest  a  didwyfl.     Mae  ereill  heb 


YR    YMDEIMLAD     O     BECHOD  83 

ynddynt  nemawr  o  ddefosiwn — rhy  fach  o  lawer, — ac 
anghofiant  fyned  ar  eu  gHniau,  a  chau  eu  llygaid  ar  y 
gweledig,  er  niwyn  gweled  yr  Anweledig  yn  fwy  cHr,  a 
dod  i  gyffyrddiad  agosach  â  Duw.  Eithr  deil  eu  bywyd 
moesol  a'u  hymarweddiad  crefyddol  eu  chwiHo  yn  dda. 
Os  na  ymddangosant  yn  byw  Hawer  yn  ngwyneb  Duw, 
maent  yn  ffyddlon  iddo  yn  ei  gefn.  Eithr  y  sawl  sydd 
yn  datblygu  y  ddwy  elfen  hyn  yn  eu  bywyd  ydynt  y 
cymeriadau  crefyddol  cryfaf  a  phrydferthaf.  Dyma  y 
rhai  hefyd  y  mae  yr  ymdeimlad  o  bechod  yn  mhob  ffurf 
a  gradd  yn  llenwi  eu  hymwybyddiaeth.  Yr  ymdeimlad 
o  bechod,  gan  hyny,  ydyw  mesur  ein  hymdeimlad  o 
Dduw  cyfiawn  a  sanctaidd.  Ni  all  y  naiU  fodoH  heb  y 
llall.  Y  sawl  sydd  yn  sylweddoH  presenoldeb  y  Duw  da 
a  chyfiawn,  sydd  hefyd  yn  sylweddoH  pechod.  FfynoneU 
ymdeimlad  Joseph  o  bechod  yn  erbyn  Duw  oedd  ei 
ymdeimlad  o  Dduw  yn  erbyn  pechod.  Yr  oedd  ei  natur 
foesol  ac  ysprydol  yn  Hawn  o'r  ymdeimlad  o  Dduw,  ac 
felly  o  bechod  yn  erbyn  Duw.  GaH  unrhyw  un  fesur 
dyfnder  ei  gymeriad  crefyddol  yn  ol  dyfnder  ac  angerdd- 
olrwydd  yr  ymdeimlad  hwn  o  bechod. 

Mater  tra  theilwng  o  sylw  eglwys  Crist  yn  yr  oes  hon 
ydyw,  pa  le  y  safwn  yn  ngwyneb  y  safon  mewnol  hwn  ? 
Faint  o  Joseph  sydd  ynom  yn  mhresenoldeb  gwahanol 
ddrygau  bywyd  a  ymrithiant  ger  ein  bron  ?  Argyhoeddiad 
poenus  Hawer  o  oreuwyr  yr  eglwys  Gristionogol  trwy  yr 
hoH  fyd,  heb  eithrio  Cymru  o  gwbl,  ydyw,  fod  yr  ym- 
deimlad  o  ddrwg  pechod,  fel  y  mae  yn  gwrthdaraw 
ewyHys  a  deddf  Duw,  yn  gwanhau  hyd  nod  yn  nghylch- 
oedd  cysegredig  yr  eglwys  ei  hun. 


84  YR     YMDEIMLAD     O     BECHOD 

Nodwn  rai  pethau  sydd  yn  arwyddo  hyny. 

1.  Y  gogwydd  sydd  niewn  Uawer  yn  yr  eglwys  i  golli 
dyddordeb  yii  yr  athrawiaethaií  niawrion  sydd  yn  delio  â 
phechod. 

Mae  nifer  mawr  o  Gristionogion  yn  anwybyddu 
athrawiaeth  yr  lawn,  ag  sydd  yn  delio  â  phechod  yn 
ei  berthynas  â  Ilywodraeth  Duw ;  ac  athrawiaeth  yr 
adenedigaeth,  ag  sydd  yn  delio  â  phechod  yn  nghalon 
dyn.  Mae  pwy  bynag  y  mae  "yr  ymdeimlad  o  bechod'' 
yn  gryf  ynddo,  yn  sicr  o  deimlo  dyddordeb  angerddol  yn 
yr  athrawiaethau  hyn.  Mae'n  wir  fod  amrai  o'r 
ysgoleigion  Beiblaidd  mwyaf  duwiolfrydig  yr  oes  uchel- 
feirniadol  hon,  mewn  anhawsder  i  ddeall  na  deíîìnio  yr 
lawn  i'w  boddlonrwydd  llawn  eu  hunain  ac  ereiU. 
Eithr  y  mae  yn  amlwg  fod  eu  sylweddoliad  o  ddrwg 
andwyol  pechod,  yn  cadw  i  fyny  eu  dyddordeb  byw  yn 
yr  athrawiaeth  oll-bwysig  hon.  Ofnwyf  fod  gwanhad  yr 
ymdeimlad  o  bechod  yn  erbyn  Duw  wrth  wraidd  Ileihad 
y  dyddordeb  yn  yr  athrawiaethau  hyn. 

2.  Mae  Ile  i  ofni  fod  gogwydd  yn  yr  eglwys  i  roddi 
mwy  0  le  i  addysg,  gwybodaeth,  a  diwylliant,  a  llai  o  le  i 
feithriniad  rhinwedd  a  dmvioIdcb. 

Mae  addysg  a  diwylliant  yn  odidog  pan  o  dan 
Iywodraeth  gwir  grefydd,  eithr  yn  beryglus  i'r  eithaf  heb 
galon  lân.  Llywodraethir  pob  dyn,  nid  gan  ei  wybod- 
aeth,  ethr  gan  ei  gymeriad — nid  gan  ei  ben,  eithr  gan  ei 
galon.  Nid  oes  neb  yn  byw  yn  well  oherwydd  diwylliant 
eu  meddwl,  eithr  yn  hytrach  oherwydd  diwylliant  eu 
cydwybod  a'u  calou.     Pen  goleu  a  chalon  dywyll  sydd 


YR    YMDEIMLAD     O     BECHOD  85 

gan  y  diafol,  ac  niae  y  dyn  diwylliedig  pechadurus  yn 
fwy  tebyg  iddo  ef  na'r  pechadur  anwybodus  ac  anniwyll- 
iedig.  Byddaf  bron  a  meddwl,  weithiau,  fod  gan  y 
diafol  haner  cywilydd  o  anwybodaeth  Uawer  o'i  blant. 
Chwaeth  ddaearol  uchel,  a  chwaeth  ysprydol  isel,  ydynt 
arfau  ei  lìlwriaeth  ef.  Dyma'r  cyfrif  am  y  ftaith  alarus 
mai  eiddo  amlwg  iddo  ef  ydyw  dwy  ran  o  dair,  o  leiaf ,  o 
fawrion  y  tir,  ag  sydd  wedi  eu  trochi  yn  nyfroedd 
diwylhant  y  prif  ysgohon.  D^^eder  a  fyner  o  blaid 
addysg  uchel, — ac  yn  ddiddadl  y  mae  yn  dra  phwysig, — 
eithr  y  mae  rhoddi  iddo  le  mwy  na  chrefydd,  y  ffordd 
effeithiolaf  i  ddod  a'r  byd  i  ddinystr  hollol.  Llywodraeth- 
iad  addysg,  a  diwylhant  gan  dduwioldeb  calon,  yn  unig 
ja  sicrha  gydbwysedd  bywyd.  Creadur  arddercliocaf  y 
ddaear  ydyw  ysgolaig  duwiol,  eithr  ysgolaig  annuwiol 
'ydyw  g\vr  deheulaw  y  diafol.  Yr  wyf  yn  credu  yn  gryf 
mai  gwanhad  yr  ymdeimlad  o  bechod  sydd  yn  achos 
hyn  oll. 

3.  Y  duedd  i  roddi  f>ivys  goruiodol  ar  bynciau  cenedl- 
aethol  a  gwleüiyddol^  ar  draul  esgenluso  gwirioneddau  ac 
ymarferioii  gwir  grefyddol. 

Mae  cenedlgarwch  yn  brydferth,  ac  mae  dyddordeb 
mewn  gwleidyddiaeth  yn  rhan  o'n  dyddordeb  yn  llwydd- 
iant  materol  ein  gwlad.  Eithr  y  mae  caniatau  i'r  cyfryw 
nychu  ein  brwdfrydedd  crefyddol,  ya  arwydd  sicr  fod 
ein  synwyr  moesol  yn  pwhi,  ac  felly  ein  hymdeimlad  o 
ddrwg  pechod  yn  edwino.  Onid  yw  rhai  ohonom  yn 
fwy  brwdfrydig  gyda'r  "  mabinogion,"  hanes  y  tylwythion 
têg,  a'r  chwedloniaeth  Gymreig,  na  chyda  Gair  Duw  ? 


86  YR    YMDEIMLAD     O     BECHOD 

A  ydyw  rhai  ohononi  yn  peidio  dod  yn  fivy  o  Gymry, 
ond  yn  llai  o  Gristionogion  ?  Onid  oes  yn  yr  eglwys 
arweinwyr,  deimlant  annhraethol  fwy  o  ddyddordeb 
mewn  eisteddfod  neu  gyfarfod  pohticaidd,  nag  yn  y 
cyfarfod  gweddi  a'r  cyfarfod  eglwysig  ?  Onid  oes  yn  ein 
mysg  rai  a  weHr  yn  lled  fynych  yn  y  gymdeithas  lenyddol, 
ond  byth  yn  y  gyfeillach  ysprydol  ?  Ac  onid  y  nos- 
weithiau  y  bydd  pynciau  Ysgrythyrol  gerbron  yn  y 
cymdeithasau  hyn,  y  mae  rhif  y  presenohon  isaf  ?  Ym- 
ddengys  i  mi  yn  anmhosibl  cyfrif  am  hyn  oll,  ond  fel  y 
mae  yn  effaith  amddifadiad  o'r  ymdeimlad  o  bechod, 
sydd  yn  elfen  amlwg  yn  "  sancteiddrwydd,  heb  yr  hwn 
na  chaifî  neb  weled  yr  Arglwydd." 

4.  Mae  yr  oes  hon  yn  cael  ei  nodweddu  gan  yinroad  i 
hlesemu  ysgcifn  bywyd^  ar  dranl  esgeulnso  pethau  nnuyaf 
teyrnas  Dduw. 

Pan  y  mae  pleserau  yn  dod  yn  dwymyn  ddeifiol,  fel  y 
mae  yn  yr  oes  hon,  mae  yn  sicr  o  feithrin  yr  ysgafnder 
meddwl  sydd  yn  nychol  i  ymdeimlad  iachus  o  ddrwg 
pechod.  Ac  onid  y  ffaith  ydyw,  mai  ychydig  iawn  o 
bobl  ieuainc,  a  ymgytìwynant  yn  aiddgar  i  chwareuon  a 
difyrion  yr  oes,  sydd  yn  árddangos  dyddordeb  o  gwbl 
yn  Uwyddiant  teyrnas  Dduw  yn  y  byd  ?  Holed  ein  pobl 
ieuainc  eu  hunain. 

Gallesid  nodi  at  hyn  oll  y  llacnuydd  niasnachol^  a'r 
ymollyngiad  at  y  tricks  of  tradCi  a'r  mesurau  amheus  a 
gymerir  i  sicrhau  cyUid  er  cynahaeth  achos  Duw,  fel 
arwyddion  pellach  na  sylweddohr  yn  fyw  a  dwfn  ddrwg 
pechod,  fel  y  mae'n  gwrthdaraw  ewyllys  a  deddf  Duw. 


YR    YMDEIMLAD     O     BECHOD  87 

Mae'n  amlwg,  gan  hyny,  focl  y  cyfryw  ymdeimlad  o 
bechod  yn  elfen  hanfodol  mewn  cymeriad  crefyddol  cryf 
a  phraff.  Mae'n  bwysig  bod  yn  wastadol  drylawn 
ohono,  yn  gyffelyb  i  Joseph,  modd  y  byddoni  yn  barod  i 
gyfarfod  y  temtasiynau  mwyaf  sydyn.  Mae  yr  ym- 
deimlad  hwn  yn  rhan  effeithiol  o  arfogaeth  y  Cristion. 

Eithr  yma,  f e  g\\^d  y  gofyniad — Pa  fodd  y  cynyrchir^  y 
cynelir,  ac  y  cynyddir  yr  ymdeimlad  hwn  o  bechod  ? 
Er  sicrhau  hyn  y  mae  dylanwad  dwyfol  ac  ainodan  dynol 
yn  hanfodol. 

Ni  ddaw  neb  i  deimlo  drwg  pechod  yn  ddwfn  heb 
nerth  yr  Yspryd  Glân  i  ddeffroi  ei  natur  foesol  i  awdurdod, 
cyíìawnder,  a  sancteiddrwydd  Duw.  Mae  hwn  yn  waith 
cjrfriniol  i  reswm,  eithr  eghir  i  broiìad  yr  enaid.  Mae'n 
rhyw  ddylanwad  rhyfedd  ac  uniongyrchol  ar  yr  hyn  a 
eilw  Romanes  yn  "ehenau  anadnabyddus  personolaeth," 
neu  "y  myíì  sydd  yn  cynwys  ac  yn  c^iuno  yr  hoU 
elfenau."  Dyma  gymerodd  le  ar  ddydd  y  Pentecost — 
"hw^-  a  lanwyd  â'r  Yspryd  Glân."  Ac  wedi  i'r  Ysppy-d 
ddisgyn  cynyrchwyd  ymdeimlad  ofnadwy  o  bechod 
mewn  miloedd  o  bobl  cyn  terfyn  yr  ŵyl,  a  Uefasant  am 
eu  b)^vyd. 

Eithr  beth  ydynt  aniodau  dynol  sicrhad  y  cyfryw 
ddylanwad  dwyfol  ?  Ymgadw  mewn  myfyrdod  a 
gweddi  yn  mhresenoldeb  a  llewyrch  gwyneb  Duw,  dan 
belydron  pa  un  y  mae  hyd  nod  llwch  pechod  yn 
wastadol  yn  y  golwg.  Pan  y  mae  Duw  yn  y  golwg  i'r 
yspryd,  mae  pechod  yn  y  golwg ;  a  gweled  Duw  yn 
weled  pechod.  Os  ymgedwir  yn  llewyrch  gwyneb  Duw 
mewn  myfyrdod  a   gweddi,    ni   lecha  unrhyw   bechod 


88  YR    YMDEIMLAD    O     BECHOD 

mewn  cornelau  tywyll  ac  anweledig.  Datganodd  Mr. 
Spurgeon  unwaith,  "  na  threuliodd  un  chwarter  awr 
effro  heb  feddu  ymwybyddiaeth  chr  o  bresenoldeb  yr 
Arglwydd."  A  phwy  a  ddarllenodd  hanes  bywyd  y 
gwron,  faidd  ei  gyhuddo  o  bechod,  o  ddydd  ei  enedigaeth 
newydd  hyd  ei  farwolaeth  ?  Mae'n  amheus  a  eUir 
cael  hanes  yr  un  sant  nad  oedd  yn  ddeiHad  ymdeimlad 
delicatc  neillduol  parthed  pechod.  Ac  wrth  fod  mor  fyw 
i  ddrwg  pechod,  mae  goreuon  yr  eglwys  yn  mhob  oes 
wedi  ymgadw  mewn  undeb  â'r  adnoddau  a'u  galluoga  i 
beidio  pechu ;  a'r  gallu  i  beidio  pechu  oedd  ffynonell 
fawr  eu  dedwyddwch,  eu  hyni,  a'u  gwroldeb  ysprydol. 
Dyma'r  cyfrif  am  y  gorhoender  lanwai  eneidiau  St. 
Bernard,  St.  Francis,  Thomas  à  Kempis,  Samuel 
Rutherford,  a  Robert  McCheyne  ;  y  ffyddlondeb  gwrol- 
frydig  a  nodweddai  Havelock,  Kingsley,  Robertson,  a 
Gordon ;  a'r  defosiwn  dwfn  a  phur  a  nodweddai  David 
Branard,  Henry  Martyn,  a  Coleridge  Patterson.  A  pha 
beth  amlycach  yn  mywyd  y  diweddar  anfarwol  Hugh 
Price  Hughes,  na  bod  ymdeimlad  angerddol  o  bechod 
yn  un  o  forccs  mwyaf  ei  fywyd  ?  Oni  welai  bechod 
gyda'i  lygaid  ysprydol  eryraidd  lle  bynag  ac  yn  mhwy 
bynag  y  byddai?  Ac  oni  ruthrai  arno,  fel  un  yn  ei 
gasâu  â'i  holl  galon  ?  Gweddíwn  am  yr  Yspryd  i'n 
gwneud  yn  fyw  i  bechod. 


GOGONEDDU    DUW    YN    OGONIANT 
PENAF    DYN. 


^'Canys  Ì'm  gogoniant  y  creais  í/,  y  lluniais  ef,  ac  y  gwn- 
euthum  e/." — Isaiah  xliii.  7. 

GOGONIANT  penaf  pob  creadur  ydyw  ei  wasanaeth- 
garwch  i  fodolaeth  uwch  ac  ardderchocach  nag  ef 
ei  hun.  Creadur  mwyaf  y  ddaear  ydyw  dyn — y  bôd 
cyfansawdd  o  gorfî  ac  yspryd  ;  a  gogoniant  pob  creadur 
arall  ydyw  ei  wasanaethgarwch  i  ddyn.  Tj'ner  dyn 
ymaith  oddiar  y  ddaear,  a  bydd  holl  anifeiliaid  y  maes, 
a  hoU  ffrwythau  y  ddaear,  yn  ddiystyr  a  diamcan.  Nis 
gellir  dyweyd  i  beth  maent  yn  dda.  Gwir  mai 
gwasanaethu  corff  dyn  y  mae  elfenau  natur  gan  mwyaf, 
eithr  y  mae  ei  gorff  ef  yn  ogoneddus  yn  ei  berthynas  â'i 
yspryd  anfarwol.  Nid  yw  ei  goríî  mor  gryf  a'r  eiddo  y 
llew,  nac  mor  gyfìym  a'r  wningen.  Nis  gall  oddef  hîn 
mor  galed,  na  myned  trwy  lafurwaith  mor  fawr,  a  Ilawer 
o'r  anifeiliaid  sydd  o'i  gwmpas.  Ei  ogoniant  corfforol 
ef  ydyw  bod  yn  gartref  i'r  yspryd  mawr  sydd  yn  sylwedd 
arbenig  ei  fodolaeth  ;  ac  mae  cyrff  yr  anifeiliaid  yn 
gryfach  na'r  eiddo  ef,  er  mwyn  iddynt  arbed  ei  goríî  ef 
rhag  Ilafur  gormodol.  Ond  gellir  datgan  fod  yn  y 
greadigaeth  fateroi  lawer  o  nodweddion  nas  gelhr  deaU 
amcan  eu  bodolaeth,  ond  yn  eu  perthynas  uniongyrchol 
â'r  meddwl  mawr  sydd  mewn  dyn.  Dyma  raid  ddatgan 
am  brydferthion   natur   mewn   Iliwiau  a   íîuiiìau.     Nis 


90  GOGONEDDü     DUW    YN 

gellir  eu  deall  ond  yn  ngoleuni  chwaeth  oruchel  dyn  at 
y  prydferth.  Boddloni  a  datblygu  y  cyfryw  chwaeth 
ydyw  amcan  prydferthion  natur.  Cyffelyb  ydyw  amcan 
cerddoriaeth.  Oni  bai  am  feddwl  dyn,  ni  buasai  ystyr  i 
seiniau,  a  chynangeddion  amrywiol  cerddoriaeth.  Peth 
diystyr  hollol  fuasai  i  Madanie  Patti  ganu  i  gynulleidfa 
o  anifeiliaid  direswm.  Uwchaiìaeth  ac  arddunedd  natur 
foesol  ac  ysprydol  dyn  sydd  yn  rhoddi  cyfrif  boddhaol 
am  ardderchogrwydd  cerddoriaeth  aruchel.  Buasai 
seiniau  cyfareddol  yr  eos  yn  ddiystyr,  pe  na  bai  ond 
eosiaid  yn  y  byd ;  eithr  y  mae  mawredd  bodolaeth 
feddyhol  dyn,  ac  arucheledd  ei  chwaeth,  yn  cyfrif  yn 
foddhaol  am  fodolaeth  llais  yr  eos.  Ac  yn  wir,  meddwl 
dyn  yn  unig  sydd  yn  alhiog  i  ddarganfod,  trefnu,  a 
chymwyso  peroriaeth  natur  i  amcanion  teilwng  o'i 
fawredd  meddyhol  ef  ei  hun.  Gwehr,  gan  hyny,  mai 
dirywiad  bodolaeth  dyn  ydyw  dwyn  ei  feddwl  i  ddim 
ond  gwasanaethu  ei  gorff  a'i  bleserau  anianol.  Ac 
edrych  ar  y  mater  o  safle  rheswm,  a  chau  allan  ddysgeid- 
iaeth  yr  Ysgrythyrau,  mae  i  ddynion  wastraffu  eu 
meddyhau  mawr  i  wasanaethu  y  materol  a'r  anianol,  yn 
ddirywiad  bodolaeth  uchel.  Mae  ymollyngiad  i  chwantau 
a  blysiau  cnawdol,  yn  "ryfela  yn  erbyn  yr  enaid."  A 
chymaint  o  feddyhau  cryíìon,  ac  o  athryhth  uchel,  sydd 
yn  dechreu  ac  yn  diweddu  eu  Uafur  yn  y  byd,  ar  y 
materol  gwywedig  a  darfodedig.  Dyma  hanfod  pechod 
yn  mhob  agwedd  arno.  Pan  mae  y  dyn  uwchraddol  yn 
gwario  ei  adnoddau  ar  yr  israddol,  mae'n  pechu  yn 
erbyn  ei  natur  ei  hun.  Nid  yw  y  greadigaeth  allanol  yn 
ateb  ei  diben  uchaf,  ond  pan  y  mae'n  cael  ei  defnyddio 


OGONIANT     PENAF     DYN  91 

er  dyrchafu  natiir  uchaf  dyn.  Efe  yn  unig  ydyw  yr 
esponiad  llawn  ar  elfenau  natur  sydd  yn  ei  gwmpasu  yn 
y  byd.  Ac  i'r  dynion  sydd  â'u  nôd  ar  ddyrchafu  cym- 
deithas  yn  mhob  modd  sylweddol,  y  mae'r  greadigaeth 
faterol  yh  datguddio  ei  hun  er  mantais  uchaf  dynoliaeth. 

Dyma,  debygwyf,  ydyw  gogoniant  natur.  Ond  bdh 
ydyw  gogoniant  dyn  f  Ai  efe  yd}^v  maen  uchaf  adeilad 
bodolaeth,  ynte  a  ydyw  ei  ogoniant  ef  yn  aros,  fel  cread- 
uriaid  ereill,  yn  ei  wasanaethgarwch  i  fodolaeth  uwch 
nag  ef  ei  hun  ? 

Diau  pe  cyfîwynid  y  cwestiwn  hwn  i  wyddonwyr  an- 
ffyddol  yr  oes  hon,  y  ceid  atebion  amrywiol  a  chwithig 
i'r  eithaf.  Ac  ofer  a  difudd  fj'ddai  eu  dilyn,  gan  nad 
mor  anfoddhaol  ydynt  yn  marn  eu  gilydd,  chwaethach 
y  rhai  sydd  yn  credu  yn  nilysrwydd  dysgeidiaeth  yr 
Ysgrythyrau. 

Cyflwynir  yr  unig  atebiad  boddhaol  yn  ngeiriau  y 
testyn.  "Canys  i'm  gogoniant  y  creais  ef,  y  lluniais  ef, 
ac  y  gwnaethum  (neu  y  perffeithiais)  ef." 

Mater  y  testyn  gan  hyny  ydyw, 

Mai  gogoniant  penaf  dyn  ydyw  ei  wasanaethgarwch 
i  ogoniant  duw. 

Tra  niae'n  amlwg  fod  yna  lawer  cylch  o  wasanaeth 
gan  ddyn  yn  ei  berthynas  â'r  greadigaeth  israddol  iddo, 
ag  sydd  yn  arddangos  gogoniant  ei  natur  feddyhol,  nid 
yw  ei  ogoniant  penaf  yn  dod  i'r  golwg  ond  yn  ei 
berthynas  â  "gogoniant"  Duw. 

Mae  y  term  "  gogoniant "  fel  ei  cymwysir  at  Dduw 
yn  y  testyn,  yn  hynod  anhawdd  ei  ddeffinio.     Dichon  y 


Çá  GOGONËDDU     DUW    YN 

golyga  gyd-ddisglaeriad  holl  briodoleddau  naturiol  a 
moesol  ei  Berson  anfeidrol  fawr,  a'i  gymeriad  anfeidrol 
dda.  Ymdoddiad  yr  oll  i  un  olygfa  fawr,  a'r  oU  ellir 
ddywedyd  yn  yr  olwg  arni  ydyw — ^^ gogoniant.'* 

Nid  hawdd,  chwaith,  ydyw  mynegi  beth  a  olygir  yn 
llawn  wrth  ogoneddii  Duw.  Pa  fodd  bynag,  rhaid  y 
golyga  "gredu  ei  fod  Ef,  a'i  fod  yn  wobrwywr  i'r  sawl 
sydd  yn  ei  geisio."  Golyga,  hefyd,  ddal  ei  ddelw  fel 
person  byw,  mwynhau  ei  ddelw  fel  bôd  hunan-ym- 
wybyddol,  a  datguddio  yr  oU  fel  bôd  gweithgar  a 
sanctaidd.  Nis  gallwn  ogoneddu  Duw  trwy  roddi  dim 
ato,  ond  yn  unig  trwy  ei  lewyrchu  gerbron  dynion  mewn 
cymeriad  glân  a  sanctaidd.  Byw  gerbron  dynion  yn  y 
fath  fodd  nes  iddynt  f eddwl  mwy  am  Dduw  da  wrth  sylwi 
arnom,  nag  amdanom  ni — ymarweddu  nes  y  byddo  y 
byd  yn  "gogoneddu  Duw  yn  nydd  yr  ymwehad," 
wrth  edrych  ar  y  gweithredoedd  da  a  nodweddant  ein 
bywyd. 

Fel  hyn  y  gogoneddir  Duw  mewn  dyn,  a  thrwy  ddyn. 
A  dyma  amcan  uchaf  ei  fodolaeth.  I  hyn  yn  benaf  y  mae 
Duw  wedi  ei  greu  yn  fod  galhiog  i  dderbyn  a  llewyrchu 
ei  ddelw.  A  hyn  oll  ddylai  fod  yn  amcan  penaf  dyn 
wrth  fyw.  Yr  hyn  oedd  amcan  Duw  yn  rhoddi  bywyd 
meddyUol  ardderchog  i  ddyn,  a  ddylai  fod  yn  amcan 
dyn  wrth  ddefnyddio  ei  fywyd.  Gofyniadau  mawr  dyn 
ddylent  fod,  Paham  yr  wyf  yn  bodoH  ?  I  ba  beth  yr  wyf 
yn  bodoli  ?  Mae  dyn  wrth  esgeuluso  y  cyfryw  ofynion,  yn 
esgeuluso  ei  hunan  yn  ei  gysylltiadau  uchaf.  Gofyniad 
rhesymol  ydyw.  Pa  bethau  sydd  yn  bod  er  mwyn  dyn  ? 
Ond  y  mae  gofyniad  arall  yn  saethu  yn  uwch  fyth,  Er 


OGONIANT     PENAF     DYN  93 

mwyn  pwy  y  mae  dyn  yn  bod  ?     Ceir  yr  unig  atebiad 
llawn  yn  y  testyn. 

Mae  bodolaeth  oruchel  dyn  yn  ddirgdwch  a  gwastraff 
hollol  ar  wahân  i  fodolaeth  Duw,  a'r  cydser  o  athraw- 
iaethau  mawrion  a'i  hamgylcha.  Gwir  fod  niewn 
gwyddoniaeth,  athroniaeth,  llenyddiaeth,  y  celfau  cain, 
a  masnach,  lawer  o  gyfleusterau  i  ddangos  mawredd 
meddyhol  dyn ;  ond  terfyna  yr  oll  mewn  cynaliaeth  a 
chysuron  corfforol,  a  gorphena  y  meddwl  ei  wasanaeth 
yn  y  ghiddfa.  Eithr  tybed  mai  deall  deddfau  mater,  sydd 
mor  gyfnewidiol  a  darfodedig,  ydyw  amcan  uchaf  y 
meddwl  ardderchog  sydd  mewn  dyn  ?  Onid  yw  meddwl 
yn  bwysicach  na  mater  ?  Os  f elly,  pa  f odd  y  gall  mater 
roddi  cyfrif  digonol  am  feddwl  ?  Os  nad  oes  Duw 
anfeidrol,  i  ddyn  ddefnyddio  ei  alluoedd  meddyhol  ac 
ysprydol  arno,  mae  bodolaeth  fyr-barhaol  dyn  yn  fwy  o 
ddirgelwch  na'r  syniad  o  fodolaeth  Duw.  Mae  ei 
fodolaeth  yn  wastraff  hefyd,  os  nad  oes  Duw  fel  gwrth- 
ddrych  tragwyddol  ogoneddus  i  weithredu  arno.  Mae 
mater  ac  amser  yn  rhy  fach  i  roddi  cyfrif  digonol  am 
alluoedd  enaid.  Gwastraff  fuasai  bodolaeth  y  fath 
greadur  ardderchog  i  fyw  yn  unig  o  fewn  cylchoedd 
cyfyng  mater  ac  amser,  ac  yna  derfynu  yr  oll  yn  llwch  y 
ddaear.  Gwastraff  gwallgof  fuasai  i'r  un  boneddwr 
adeiladu  palas  a  gostiai  tìloedd  o  bunau,  ac  yna  ei  chwalu 
yn  mhen  yr  wythnos  wedi  ei  orphen.  Ond  byddai  i 
i  ddyn  gael  ei  fôd,  ac  yna  derfynu  yr  oll  yn  mhen 
ychydig  flynyddoedd,  a  disgyn  i'r  fynwent  i  ddiweddu 
pob  peth,  yn  wastraff  mwy  gwallgof  byth.  Faint  o 
feddyhau  disglaer  sydd  wedi  myned  o'r  golwg  yma  am 


94  GOGONEDDU     DUW    YN 

byth,  yn  fuan  wedi  gorphen  gorchfygu  prif  anhawsderau 
eu  diwylHant  ?  Eithr  i  hyn  y  mae'n  dod,  oddieithr  fod 
dyn  yn  bodoH  yn  benaf  i  ogoneddu  Duw.  Os  mai 
gogoneddu  Duw  ydj'w  prif  amcan  ei  fodolaeth,  a'i 
ogoniant  penaf,  mae  ei  fodolaeth  yn  ddealladwy,  ac  nid 
yw  ei  greadigaeth  yn  wastraff.  Yr  oedd  yn  anrhydedd 
i  ddyn  gael  bodoH  i  dderbyn  delw,  a  Uewyrchu  cymeriad 
Duw.     Nodwn  yn 

I. — Mai    amcan    uchaf,   a    gogoniant    penaf  deall- 

TWRIAETH    DYN,    YDYW    ADNABOD    DUW. 

Mae  dyn  yn  meddwl  at  i  lawr  wrth  fyfyrio  pob  gwrth- 
ddrych  daearol.  Mae  pob  mater  ddaw  o  dan  ei  sylw  a'i 
efrydiaeth  yn  llai  nag  ef  ei  hun  o  ran  pwysigrwydd 
bodolaeth.  Nid  wyf  yn  haeru  nad  yw  efrydiaeth  ar 
gwestiynau  daearol  a  gwrthddrychau  materol,  yn  fanteis- 
iol  i  roddi  ceinder  i  natur  ddynol  erwin  a  dirywedig ; 
eithr  nid  yw  y  dyn  ei  hun  yn  ymddyrchafu  wrth  efrydu 
yr  israddol  iddo  ei  hun  yn  unig.  Eithr  wrth  feddwl  am 
Dduw,  a'r  gwirioneddau  dwyfol  a  berthyn  iddo,  mae  dyn 
yn  meddwl  at  i  fyny — yn  meddwl  am  un  anfeidrol  fwy 
nag  ef  ei  hunan.  Ac  wrth  feddwl  felly,  mae'r  efrydydd 
yn  cael  ei  ogoneddu  gan  ei  fater  dwyfol. 

Wrth  fyfyrio  ar  Dduw,  mae  y  meddwl  yn  cael  ym- 
wneud  â  meddwl.  Nid  yw  meddwl  dyn  yn  gweithredu 
yn  ei  gylch,  ac  yn  ol  ei  naws  arbenig  ei  hun,  nes  daw 
y  byd  meddyHol  yn  brif  wrthddiych  ei  efrydiaeth. 
Dyma  sydd  yn  gwneud  "  athroniaeth  y  meddwl "  yn  ei 
gwahanol  gangenau  mor  deilwng  o  fyfyrdod  dyn.  Oes 
yn  myfyrio  niater  ydyw  hon,  ac  oes  yr  ymdrechir  gwneud 


OGONIANT     PENAF     DYNT  95 

pob  peth  yn  fater.  Ceisir  gwneud  cydwydod  dyn  fel 
cyfîwr  arbenig  y  mater  sydd  yn  c^-fansoddi  ei  fodolaeth. 
Ond  y  fath  ddarostyngiad  ar  feddwl  dyn  ydyw  byw  i 
efrydu  mater,  ac  i  geisio  meddwl  ei  feddwl  ei  hun  fel 
mater  yn  unig.  Eithr  y  mae  meddwl  am  Dduw  yn 
c^'fodi  y  myfyrdod  i  diriogaeth  feddyhol  bur.  Ac  yn 
chwanegol  at  hyn,  mae  yn  ei  ddyrchafu  i  berthynas  â 
meddwl  anfeidrol  í\vy  nag  ef  ei  hun.  Ac  yma  y  mae  dyn 
yn  cael  ei  o^oneddii.  Y  safle  uchaf  y  gall  meddwl  ei 
gyraedd  ydyw  myfyrdod  ar,  a  chymdcithas  â  meddwl 
anfeidrol  y  Tad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd. 

Ac  mae  yn  meddwl  dyn  rhyw  allu  a  dyhead  na 
foddlonir  byth,  ond  gan  wrthddrych  myfyrdod  anfeidrol 
ddihysbydd.  Mae  y  meddwl,  ar  un  llaw,  yn  llawn  awydd- 
fr\'d  am  u.ybod  chroaucg,  ac  felly  y  bydd  bvth.  Byddai 
myf yrio  heb  allu  cynyddu  mewn  amgyffrediad  a  gwybod- 
aeth,  yn  ffynonell  trueni  i'r  meddwl  dynol  myfyrgar. 
Ond  er  diogelu  hyn,  rhaid  cael  gwrthddrych  ac  ynddo 
chioancg  í'w  wybod  am  holl  g^-fnodau  bodolaeth  meddwl 
dyn.  Hawha  y  meddwl  wybod  chwaneg,  a  chwaneg  i'w 
W}'bod  am  ei  oes  dragwyddol.  Eithr  nis  gehir  meddwl 
am  y  posiblrwydd  o  hyn  oll  ar  wahán  i  adnoddau  di- 
hyspydd  y  Duwdod  ei  hun.  Mae  modd  i  ni  feddwl  am 
derfyn  ar  bob  mater  arah  o  efrydiaeth.  Pe  caem  ein 
gosod  i  gyfrif  holl  d^'wod  moroedd  y  byd,  a  chyfrif  dim 
ond  un  tywodyn  bob  mil  o  flynyddoedd,  gallwn  feddwl 
am  y  posiblrwydd  o  orphen  ein  gwaith.  Ond  beth  a 
wnai  y  meddwl  wedi  hyny  ?  Pe  gosodid  ni  i  g}'frif 
d^ierion  dwfr  pob  môr,  afon,  a  ffynon,  ar  y  ddaear,  gallwn 
feddwl  am  y  task  yn  terfynu,  ond  beth  wnai  y  meddwl 


96  GOGONEDDU     DUW    YN 

wedi  hyny  ?  Tybier  mai  dyma  yr  oll  o  gylch  ein 
myfyrdod,  fe  fyddai  ein  hysfa  efrydol  yn  gryfach  yn  y 
diwedd  nag  yn  y  dechreu.  Dyna  ddeddf  y  meddwl. 
Y  personau  sydd  wedi  myfyrio  mwyaf,  sydd  lawnaf  o 
egni  myfyrgar.  Beth,  gan  hyny,  wnai  y  meddwl  wedi 
gorphen  hyspyddu  hoU  faesydd  ei  efrydiaeth,  ond  syrthio 
i  drueni  annesgriíiol  ?  Byddai  ynddo  chwaneg  o  awch 
nag  erioed  am  wybodaeth,  eithr  yr  holl  wrthddrychol  a 
fodolai,  wedi  dod  yn  ddeihadyddol  iddo  ef.  Ac  yn  awr, 
er  symud  ymaith  y  posibh-wydd  o'r  trueni  hwn,  rhaid 
cael  gwrthddrych  fydd  yn  rhoddi  allan  i'r  efrydydd  yn 
wastadol,  ond  ar  yr  un  pryd  yn  cynwys  digon  o  ad- 
noddau  i  gadw  i  fyny,  a  digoni  dyhead  dyn  am  wybod- 
aeth  chwanegol  am  dragwyddoldeb.  Yn  Nuw  yn  unig 
y  ceir  hyn.  Mae  Efe  yn  rhoddi  rhyw  ddatguddiad 
newydd  yn  wastadol  i'r  efrydydd  defosiynol  a  gweddì'gar 
— yr  efrydydd  all  wedd'ío  yn  ei  efrydfa.  "Datguddia  fy 
llygaid,  fel  y  gwelwyf  pethau  rhyfedd  allan  o'th  gyfraith 
Di."  A  bydd  ganddo  ddatguddiad  newydd  o'r  adnoddau 
anfeidrol  sydd  ynddo  am  dragwyddoldeb.  Mae  pob  arch- 
angel  yn  gweled  rhyw  ogoniant  dwyfol  na  welodd  erioed 
o'r  blaen,  bob  moment.  Er  y  bydd  yn  Nuw  ddirgelwch 
na  ddaw  i'r  golwgbyth  i'w  greaduriaid  rhesymol  mwyaf, 
fe  ddaw  rhyw  feddyhau  i'r  amlwg  o  hyd  i'w  blant.  Ac 
er  nas  gall  dyn  byth  amgyffred  Duw  yn  llawn,  gall  trwy 
ei  ffydd  a'i  gyngreddfau  ysprydol,  ymaflyd  yn,  a  chym- 
deithasu  â  Duw  yn  oes  oesoedd,  a  thrwy  hyny  ei  adnabod 
Ef  yn  fwy  o  hyd.  Mae  yn  hawddach  adnabod  Duw 
trwy  gymdeithasiad  gweddigar,  na'i  wybod  trwy  fyfyr- 
dod.     Ac  amcan  uchaf  y  meddwl  dynol  ydyw  adnabod 


OGONIANT     PENAF     DYN  97 

Duw.  Dyma  ei  ogoniant  penaf.  Mae  cael  Duw  ei  hun 
yn  wrthddrych  myfyrdod  a  chymdeithasiad  meddyHol 
yn  gyfrif  digonol  am  fodolaeth  meddwl  mawr  dyn.  Yn 
yr  ystyr  hon,  yn  ddiau,  dywed  yr  Arglwydd,  "  I'm 
gogoniant  y  creais,  y  huniais,  ac  y  gwnaethuni  ef."  Ac 
nid  oes  dim  pwysicach  i  ddyn  na  sylweddoH  yn  ddwfn 
amcan  mawr  Duw  wrth  ei  ddwyn  i  fodolaeth. 

II. — Mai  amcan  eithaf,  a  gogoniant  penaf  cydwybod 

DYN,     YDYW      SYLWEDDOLI     A      DADLENU     CYMERIAD 
CYFIAWN    A    SANCTAIDD     DUW. 

Er  cyraedd  ein  hamcan  yn  y  cysylltiad  hwn,  nid  yw 
yn  angenrheidiol  i  ni  gyff wrdd  y  mater  dadleuol  o  elfenu 
cydwybod  i  fanylwch,  a  cheisio  dod  o  hyd  i'r  gwahan- 
iaeth  rhwng  cydwybod  a'r  synwyr  moesol,  &c.  Digon 
yw  deall  ei  bod  mewn  perthynasau  crefyddol  yn 
cymeryd  i  mewn  y  syniad  cyngreddfol  o  fodolaeth  y 
gwahaniaeth  rhwng  da  a  drwg — y  nerth  awdurdodol  i 
orchymyn  cyflawni  y  da  ac  ymwrthod  â'r  drwg. 
Gorchymyna  yn  ymerodrol,  "gwna  dda,"  ac  "nawna 
ddrwg."  Cymer  i  mewn,  hefyd,  gymeradwyaeth  lawn 
yn  yr  ymwybyddiaeth  am  y  da  a  gyflawnwyd,  ac 
anghymeradwyaeth,  neu  euogrwydd,  yn  yr  ymwybydd- 
iaeth  am  y  drwg  a  gyflawnwyd.  Mae  ei  hawdurdod  ar 
y  lUneUau  hyn  yn  hoUol  a  disymud.  Ni  ellir  ei  llwgr- 
wobrwyo,  er  y  geflir,  trwy  anystyriaeth  pechadurus, 
ddistewi  ei  llais  am  dro.  Nis  gellir  byth  ei  hymresymu 
o'i  safle  uchel.  Oni  bai  am  ei  hawdurdod  hi  gallesid 
ymresymu  llawer  o  ddrwg  yn  dda,  a  da  yn  ddrwg.  Dyna 
ddyn  tlawd,  angenus,  yn  tori  i  mewn  rhyw  noson  i  balas 
H 


98  GOGONEDDU     DUW    YN 

y  boneddwr,  ac  yn  helpu  ei  hun  â  swm  mawr  o'i  drysorau 
gwerthfawr.  Ond  beth  sydd  o'i  le  yn  hyny  ?  Mae  gan 
y  boneddwr  ddigonedd  eto  o  bob  trysorau  angenrheidiol 
i'w  safle  a'i  gysur,  ac  nid  yw  y  dyn  tlawd  ond  yn  unig 
wedi  lleddfu  rhyw  gymaint  ar  ei  drueni,  a  pheri  dynesâd 
bychan  at  y  cyfartah-wydd  mwy  a  ddylai  nodweddu 
cymdeithas.  Onid  oedd  gan  y  naill  ormod,  a'r  llall  rhy 
ychydig  o  dda  y  byd  hwn  o'r  blaen  ?  A  pha  fodd  y 
gellir  condemnio  mesur  o'r  fath  er  gwastadhau  bywyd 
cymdeithasol  ?  le,  ymresymer  a  fyner  yn  y  cyfeiriad 
yma,  mae  cydwybod  yn  riiigio  ei  chondemniad  yn  erbyn 
y  tlawd  a  wellâ  ei  amgylchiadau  bydol  trwy  ladmd. 
Llais  ymerawdwr  ydyw  yr  eiddo  hi  ar  gwestiwn  o'r  fath. 
Rhyw  ddiwrnod,  mae  boneddiges  Seisnig  yn  cerdded 
llwybr  gerllaw  un  o  ymdrochleoedd  Cymru.  Yn  ei  dilyn, 
o  fewn  cant  neu  ddau  o  latheni,  mae  geneth  amddifad 
Gymreig,  dlawd,  tua  phymtheng  mlwydd  oed.  Wrth 
gerdded  yn  mlaen,  gwelai  yr  eneth  rywbeth  yn  disgleirio 
yn  brydferth  ar  ochr  y  llwybr.  Mae  yn  ei  godi,  ac  yn 
gweled  mai  brooch  ardderchog  ydoedd,  a  rhyw  lygaid 
disglaer  yn  pefrio  ohoni  i'w  llygaid  hi.  MeddyHodd  ar 
unwaith  mai  y  foneddiges  oedd  yn  cerdded  o'i  blaen 
oedd  perchenog  y  brooch^  ac  mae  ei  meddwl  yn  dechreu 
dod  dan  ddylanwad  galluoedd  gwrthdarawol  iawn. 
Dywed  un  llais  wrthi — "  cadw  hi,  nid  oes  genyt  ti  ond 
brooch  dimai  yn  y  shawì  fach  sydd  am  dy  wddf  ;  da  i  ti 
gael  rhywbeth  o  ryw  werth  ar  dy  berson,  mae  gan  y 
foneddiges  acw  ddigon  o  addurniadau  o'r  fath  eto,  cadw 
hi  yn  dawel."  Ond  mae  llais  arall  cryf,  ac  awdurdodol 
yn  ymgodi  o'i   hyspryd  hi  ei  hunan,  yn  cael  ei  ddeffroi 


OGONIANT     PENAF     DYN  99 

yn  ofnad\v>'  gan  adgofion  am  ei  mam  dduwiol,  ac 
addysg  gyson  yr  Ysgol  Sul  a'r  g^-feillach  grefyddol. 
Adgofia  gynghorion  ei  mam  ar  ei  gwely  marw  parthed 
dyweyd  y  gwir  a  byw  yn  onest  bob  amser,  ac  yn  mhob 
man,  a  chyda  phawb.  Mae  llais  cydwybod  yn  codi  yn 
uchel  a  grymus  aruthrol  gan  ddyspedain  ei  chenadwri 
iddi,  gan  ddyweyd,  "  na  anghofia  gynghorion  dy  fam — a 
chofia  mai  nid  ti,  eithr  y  foneddiges  acw  biau  y  brooch'; 
na  feddyha  gadw  i  ti  dy  hun  yr  hyn  sydd  eiddo  arall, 
rhêd  nerth  dy  draed  ar  ol  y  foneddiges,  a  dyro  y  brooch 
iddi."  Y  llais  awdurdodol  hwn  a  orfu,  a  dyna'r  eneth 
yn  cyflymu  ar  ol  y  foneddiges,  ac  wedi  ei  goddiweddyd, 
gofynodd  iddi,  a'i  eiddo  hi  oedd  y  brooch.  Cafodd 
atebiad  cadarnhaol,  ac  ychwanegiad  o  ddiolch  cynes,  a 
chydnabyddiaeth  am  ei  charedigrwydd  a'i  gonestrwydd. 
Ac  fel  hyn  aeth  yr  eneth  yn  amddifad  o'r  addurn 
drachefn,  .eithr  gwobrwywyd  hi  fil-fil  o  raddau  gan 
gymeradwyaeth  y  gallu  ymerodrol  oedd  yn  ei  mynwes. 
A  dychmygai  fod  ei  mam  yn  edrych  arni  o'r  nefoedd, 
ac  wedi  galw  yr  holl  angyhon  a'r  saint  i  sylwi  ar  ei 
hymddygiad.  Llanwyd  hi  mewn  canlyniad  â  dedwydd- 
wch  a  nerth,  a  effeithiodd  ar  ei  hoU  fywyd  dilynol. 

Ond  y  cwestiwn  bellach  ydyw,  Pa  fodd  y  mae  esponio 
y  llais  hwn  ?  Pa  le  mae  ffynonell  darddiol  ei  aw- 
durdod  ?  Onid  rhaid  edrych  arno  fel  adlais  rhyw 
awdurdod  uwch  na  dyn,  sydd  yn  Uywodraethu  ar  bob 
peth  ?  Ymddengys  i  ni  fod  cydwybod  y  force  mwyaf 
anhawdd  ei  ddeall  o  bob  peth,  ar  wahân  i'r  syniad  ei  bod 
yn  fath  o  reconier  i'r  Barnwr  dwyfol,  sydd  wedi  ei  osod 
ganddo  yn  natur  foesol   dyn.     Ac  mae  hyn  oll  wedi  ei 


100  GOGONEDDU     DUW    YN 

osod  ynddo  er  ei  gadw  mewn  perthynas  gref  a  byw  âg 
awdurdod  yr  orsedd  dragwyddol,  a'r  oU  yn  bodoli  am 
mai  gogoniant  uchaf  dyn  ydyw  byw  i  Dduw — bod  yn 
iawn  yn  ei  berthynas  âg  Ef.  A  phan  ddaw^  dyn  i 
ymddwyn  yn  iawn  yn  ei  berthynas  â  Duw,  mae'n  sicr  o 
ddod  yn  iawn  yn  ei  berthynas  â  dynion.  Pan  mae  y 
gydwybod  yn  effro  at  Dduw,  mae'n  sicr  o  fod  yn  effro 
tuag  at  ddynion. 

III. — Mai  amcan   eithaf,   a   gogoniant  penaf  serch 

DYN,    YD^'W   CARU    DUW  YN  HOLL  BRYDFERTHWCH  El 
NATUR. 

Nid  oes  yn  neb  ddigon  o  brydferthwch  a  gogoniant  i 
dynu  allan,  a  boddloni  holl  serch  calon  dyn,  ond  Duw  ei 
hun.  Pan  yn  ceisio  boddloni  eu  serch,  heb  gydnabod 
Duw,  bu  raid  i  John  Stuart  MiU  a  Compte  ddwyfoH  eu 
gwragedd.  Darfu  iddynt  gysylltu  eu  dychmygiad  o'r 
dwyfol  a'r  dynol  er  cyfarfod  â  gofynion  dyfnion  eu 
calonau  eu  hunain.  Mae  eu  serch  yn  eu  dirgymell  i 
ddwyfoli  ac  addoli  y  dynol,  i  roddi  mw^y  o  scoỳe  i'w 
serchiadau  eu  hunain. 

Ni  foddlonir  y  serch  dynol  yn  llawn  heb  nodweddion 
yn  ei  wrthddrych  nas  gelHr  eu  cael  mewn  perffeith- 
rwydd  yn  neb  ond  yn  y  Duw  mawr  ei  Iiun. 

I.  Pefffeühì'wydd  cyìiicriad  iiiocsol. 

Mae  yn  bosibl  caru  gwrthddrych  personol  amddifad  o 
gymeriad  prydferth.  Gwneir  hyn  gan  íìloedd  o  rieni 
serchog.  Fe  lyna  eu  calon  yn  ddiymollwng  wrth  eu 
plant  afradlon.     Ond  mae  dylanwad  hyny  yn  andwyol 


OGONIANT     PENAF     DYN  loi 

i'w  teimladau  tyneraf.  Sianel  ydjrw  eu  serch  i  bechod 
ac  afradlonedd  y  plant  i  fod  yn  ofid  a  thrueni  calon  y 
rhieni.  Yr  un  modd  y  geUir  dyweyd  fod  serch  ambell 
i  fab,  neu  ferch  rinweddol,  yn  sianel  i  feddwdod  ac 
afradlonedd  ambell  i  dad  a  mam  redeg  yn  afon  o 
drallod  i'w  calonau  ieuainc.  Mewn  achos  o'r  fath 
buasai  llai  o  serch  yn  golygu  llai  o  drallod.  Eithr  mae 
calonau  plant  Duw  yn  gallu  gloddesta  yn  hyfryd  ar 
berffeithrwydd  cymeriad  eu  Tad  nefol.  Mae  y  syniad 
ei  fod  yn  aros  mewn  pellter  anfesurol  oddiwrth  bob 
anmherffeithrwydd  moesol — ei  fod  yn  lanach  ei  olygon  i 
allu  edrych  ar  ddrwg — ei  fod  yn  trigo  mewn  goleuni  o 
sancteiddrwydd  pur,  "  a'i  enw  yn  sanctaidd,"  yn  peri 
tonau  o  foddlonrwydd  annesgrifiol  dori  dros  galon 
pob  un  o'i  blant.  Ymlonydda  y  serch  dan  ddylanwad 
ei  gymeriad  gogoneddus.  Efe,  fel  cymeriad  anfeidrol 
dda,  ydyw  yr  unig  ddatguddiad  o,  ac  esponiad  ar,  fawredd 
calon  dyn. 

2.  Pei-ffeithrwydd  dediíyddîvch. 

Mae  trueni  ac  annedwyddwch  gwrthddrych  serch,  yn 
cyfranu  ei  hun  mewn  rhyw  ffurf  i  berchenog  y  serch. 
Mae  dioddefiadau  a  gofidiau  ein  hanwyhaid  yn  cael  eu 
cludo  drosodd  gan  y  serch  ei  hun  i'n  calon.  Pe  bai  y 
serch  neiUduol  feddwn  at  rai  yn  ein  meddiant  at  bawb, 
mae'n  amheus  allai  neb  ohonom  ddal  heb  dori  ei  galon, 
ond  am  amser  byr  iawn.  Dan  rai  amgylchiadau  buasai 
absenoldeb  serch  yn  cynwys  absenoldeb  gofid  anaele. 
Eithr  mae  plant  Duw  yn  osgoi  yr  hoU  ofid  hwn  yn  eu 
perthynas   âg   Ef.     Mae    Ef  yn  annibynol   ddedwydd. 


I02  GOGONEDDU     DUW    YN 

Mae  yn  "  preswylio  tragwyddoldeb  a'r  goruchelder," 
allan  o  gyraedd  pob  tymestl  a  saeth.  Erys  mewn 
tawelwch  hapus  yn  uchder  ei  safle  anagosadwy.  Pan 
anfona  ei  blant  eu  gweddíau  i  fyny  ato,  wedi  gadael 
awyrgylch  aflonydd  ac  afiach  y  byd  hwn,  cânt  lonydd  i 
ymesgyn  i'r  preswylfod  goruchel  a  ddiogelwyd  iddynt 
à  gwaed  lesu  Grist  ei  Fab  Ef.  Ac  O !  mor  hapus  yr 
ymdeimlad  fod  gwrthddrych  mawr  ein  serch  yn  beríîaith 
ddedwydd. 

3.  Perffeithrwydd  agosrwydd. 

Awyddfryd  naturiol  a  chyngreddfol  serch  ydyw  byw 
mewn  agosrwydd  gwastadol  at  ei  wrthddrychau.  Ond 
amddifadir  ni  yn  fynych  o  hyn  oll  yn  ein  perthynas  â 
gwrthddrychau  anwylaf  y  ddaear.  Mae  amgylchiadau 
tymhorol  yn  cymeryd  ein  hanwyhaid  i  bellafoedd  y 
ddaear,  ac  angau  yn  eu  cymeryd  o'r  un  byd  a  ni  heb 
obaith  eu  cael  yn  ol  mwy.  Y  fath  aeth  hir  a  dirdynol 
ddyry  hyn  oll  i'r  galon  dyner.  Cymaint  mae  y  galon  yn 
ei  ddioddef  oddiwrth  bellter  ei  gwrthddrychau.  Eithr 
mae  Tad  y  saint  yn  agos  o  hyd  at  ei  blant,  ac  yn  agosach 
na  phawb  a  phobpeth  at  galon  pob  un  o'r  íîyddloniaid. 
Mae  yn  gallu  dod  yn  nes  at  yr  enaid  gweddigar  nag  yw 
ei  gorff  ei  hun.  Mae  y  corff  yn  ymwisgo  am  yr  enaid, 
ond  mae  Duw  yn  preswyho  ynddo.  Mae  Crist  yn 
trigo  ac  wedi  ei  jfnrjìo  yn  serch  y  sawl  sydd  wedi  ym- 
ddiried  ynddo.  Gall  y  cristion  fyned  a  phrif  wrthddrych 
ei  serch  gydag  ef  i  bob  man.  Gall  amgylchiadau  beri 
iddo  hiraetìm  am  Dduw  yn  y  cysegr,  fel  y  darfu  i 
erledigaethau  ei  elynion  beri  i  gnawd  a  chalon  Dafydd 


OGONIANT     PENAF    DYN  103 

hiraethu  a  gwaeddi  am  y  Duw  byw.  Eithr  ni  raid  iddo 
byth,  ond  oherwydd  ei  anghrediniaeth  ei  hun,  deimlo 
pellter  poenus  rhyngddo  â'i  Dduw.  Mae  dyhead  calon 
dyn  am  fyw  yn  nghwmni  gwrthddrych  ei  serch  yn  cael 
ei  foddloni  yn  Uawn  gan  y  Tad  trugarog. 

4.  Perffeithnüyäd  ad-daliad. 

Mae  gweithrediad  y  serch  ar  wrthddrych  nad  yw  yn 
tahi  yn  ol  yn  íîynonell  ing  a  gofid  annesgrifiadwy. 
Cymaint  o  drallod  dirdynol  dderbynia  rhieni  serchog 
oddiwrth  ddiystyrwch  plant  o'u  serch  dwfn  a  hunan- 
aberthol ;  a  chymaint  o  hunanladdiadau  sydd  beunydd 
yn  cymeryd  lle  oblegid  absenoldeb  ad-daliad  serch  yn 
mysg  y  rhywiau.  Ond  y  fath  baradwys  a  gynyrchir  lle 
mae  yr  ad-dahad  yn  bur,  llawn,  a  pherffaith.  Mae'r 
ymroddiad  a'r  hunanaberth  a  nodweddai  y  serch  ang- 
herddol  oedd  rhwng  Mr.  Spurgeon  a'i  briod,  yn  ffurfio 
rhai  o'r  golygfeydd  mwyaf  bendigedig  o  brydferth 
yn  hanes  y  byd.  Eithr  nid  oedd  yr  elfen  ad-dahadol 
berffaith  hon  a'u  nodweddai  ond  ffrwyth  eu  cyd-undeb 
goruchel  â  ffynon  fawr  pob  cariad.  Ynddo  Ef  mae  y 
cariad  ad-daliadol  sydd  yn  boddloni  y  galon  am  byth. 
Ei  gariad  Ef  a'n  denodd  ato  i  gychwyn,  oblegid  "  Duw, 
cariad  yw."  Ac  am  bob  diferyn  o  gariad  a  gaiff  Ef 
genym  ni,  mae'n  rhoddi  cefnfor  yn  ol.  Wrth  i'n  calon 
eangu  a  chryfhau  mewn  cariad  ato  Ef,  nid  yw  ond 
gwneud  lle  mwy  yn  ein  serch  i'w  gariad  Ef  ein  gorlanw 
am  dragwyddoldeb. 

Gwehr  gan  hyny  mai  mawredd  prydf erthwch  personol, 
moesol,  ac  ysprydol  Duw,  ydyw  yr  esponiad  ar  galon 


Í04  GOGONEDDU     DUW    YN 

dyn,  ac  mai  Efe  yn  unig  all  ddwyn  i  weithrediad  yr  holl 
serch.  Efe  yn  unig  elHr  ei  garu  â'r  ìioll  galon,  yr  holl 
enaid,  a'r  ìioìl  nerth.     A  dyma  ogoniant  calon  dyn. 

IV. — Amcan  eithaf,  a  gogoniant  penaf  ewyllys  dyn, 

YDYW   BOD    MEWN    UNDEB   AG    EWYLLYS    DuW. 

Gwerth  ymarferol  yr  ewyllys  ydyw  yr  adnoddau  defn- 
yddiol  sydd  o  dan  ei  llywodraeth.  Pan  nad  oes  gallu  i 
weithredu,  nid  yw  yr  ysgogiad  meddyhol  ond  dyiìinniad; 
mae  ewyllysiad  yn  golygu  gallu  i  weithredu  yn  ymarferol 
yn  ol  yr  ysgogiad  meddyHol.  GaUwn  ddymuno  yr  hyn 
sydd  aHan  o'n  cyraedd,  ond  mae  ewyHysiad  yn  golygu  ei 
fod  yn  gyraeddadwy.  "Yr  wyf  yn  gosod  o'th  flaen 
heddyw  angau  ac  einioes — dewis  dithau  yr  einioes." 
Eithr  ar  wahân  i  berthynas  ein  hewyUys  âg  ewyUys 
Duw,  nid  oes  wrth  ei  Uaw  ond  ychydig  iawn  o  adnoddau. 
Fel  y  dywed  y  ddiareb  Germanaidd,  "  y  mae  pob  peth 
yn  diffodd  aUan  ond  ewyUys  Duw."  Mae  hoUaUuog- 
rwydd,  a  hoUwybodaeth,  ac  feUy  yr  hoU  greadigaeth, 
wrth  hiw  yr  ewyUys  ddwyfoL  Ac  wrth  osod  ein  hewyUys 
mewn  undeb  â'i  ewyUys  fawr  Ef,  y  cyraeddwn  amcanion 
uchaf  ein  bywyd.  Pan  mae  dyn  yn  gosod  ei  ewyllys  yn 
gwbl  dan  lywodraeth  yr  ewyUys  ddwyfol,  mae'r  ad- 
noddau  sydd  dan  lywodraeth  ewyUys  Duw  yn  dod  i 
gyraedd  ewyUys  dyn.  Am  fod  ei  ewyUys  ef  wedi  myned 
trosodd  at  ewyUys  Duw,  mae  ewyUys  Duw  yn  dod 
trosodd  at  ewyUys  dyn.  Mae  y  ddwy  ewyUys  megis 
wedi  dod  yn  un,  a  hoU  adnoddau  Duw  yn  nghyraedd  yr 
:undeb  hwnw.  Yn  ngrym  y  cyfr^^y  undeb — fe  gaiff  rhai 
dynion  yr  liyn  a  fynont.     Oblegid  yn  yr  undeb  hwn,  yr 


OGONIANT     PENAF     DYN  105 

hyn  a  fỳn  Duw  a  fynant  hwy,  ac  o  ganlyniad,  yr  hyn  a 
fynant  hwy  a  f^'n  Duw.  Onid  dyma  ddysgeidiaeth  Crist 
yn  y  geiriau  hyny — ''  Os  aroswch  ynof  fi,  ac  aros  o'm 
geiriau  ynoçh,  beth  bynag  a  eivyllysiocìi^  gofynwch,  ac  efe 
a  fydd  i  chwi."  I'r  sawl  sydd  wedi  rhoddi  ei  ewyllys  i 
Dduw,  mae  ewyllys  Duw  yn  gynwysedig  yn  yr  eiddo  ef. 
Mae'n  anmhosibl  penderfynu  y  gallu  sydd  )'n  nghyraedd 
y  bobl  ydynt  yn  byw  yn  yr  undeb  ewyllys  hwn  â  Duw. 
"  Canys  lle  y  mae  dau  neu  dri  wedi  j'mgynuU  yn  fy  enw 
i,  yno  yr  ydwyf  yn  eu  canol  hwynt."  Ac  oblegid  ei  fod 
Ef  yn  eu  canol  hwynt,  mae  ei  feddyhau  a'i  nerthoedd  Ef 
yn  dod  yn  eiddo  iddynt  hwy.  A  dyma  yr  esponiad  ar  y 
paham  y  bydd  i'r  hyn  a  rwymir,  neu  a  ryddheir  ganddynt 
hwy  ar  y  ddaear,  yn  cael  ei  rwymo  neu  ei  ryddhau  yn  y 
nefoedd.  Pan  y  caiff  ewyllys  Duw  feddiant  llawn  o 
ewyllys  dyn  a'i  gwendid,  caiff  ewyllys  dyn  feddiant  o 
ewyllys  Duw,  a'i  holl  nerth  anfeidrol.  Dyma  ddirgelwch 
llwyddiant  mawr  duwioHon  pob  oes.  Yn  ngrym  ei 
undeb  â'r  ewyllys  ddwyfol  cafodd  Joseph  ei  esgyrn  o 
wlad  yr  Aipht  i  wlad  Canaan,  yn  mhen  pedwar  cant  a 
deugain  o  íiynyddoedd  wedi  ei  osod  yn  llwch  y  wlad 
baganaidd  hono.  Rhoddodd  Joseph  ei  ewyllys  yn  llaw 
ewyllys  un  fyddai  fyw  wedi  iddo  ef  farw,  ac  un  allasai, 
trwy  ei  ewyllys  ei  hun,  ddod  ag  ewyllys  Joseph  i 
aíîonyddu  ar  ei  fedd  ei  hun.  Mae  miloedd  o  saint  ar  y 
ddaear  heddyw  wedi  dod  i'r  cytundeb  hwn  á  Duw. 
Maent  wedi  gosod  eu  cytjf  yn  aberthau  iddo  Ef ,  ac  am 
ymddiried  yr  oll  yn  ci  law,  gyda  phob  sicrwydd  y  gofelir 
am  eu  cysglyd  Iwcli,  gan  yr  un  sydd  yn  byw  bob  amser, 
ac   yn   anfeidrol   ffyddlon   i    bob   cytundeb.     Mae  Efe 


io6  GOGONEDDU     DUW    YK 

heddyw  yn  sibrwd  wrth  fedd  pob  un  roddodd  ei  ewyllys 
i  fyny  iddo  yn  llwyr.  ''  Mi  a'i  hadgyfodaf  ef  yn  y  dydd 
diweddaf."  Mae  y  bobl  sydd  yn  gosod  eu  hewyllys  yn 
llaw  ewyllys  Duw,  cyn  dechreu  symud,  wedi  cyflawni 
mwy  o  orchestion  na  neb  arall  yn  hanes  y  byd.  Pan 
mae  dynion  yn  tynu  eu  cynlluniau  eu  hunain,  ac  yna 
ddeisyf  bendith  Duw  ar  yr  oll,  nis  gelhr  ond  disgwyl 
methiant  mynych,  ond  mae  y  rhai  sydd  yn  troi  at  Dduw 
am  gynllun,  ac  am  nerth  i'w  weithio  allan,  fel  rheol  yn 
llwyddiant  gogoneddus.  Dyma'r  unig  esponiad  ar 
Iwyddiant  Moses.  Aethai  ef  at  Dduw  am  hlan  pob  peth, 
ac  oblegid  hyny  calîai  yr  adnoddau  dwyfol  i  ddwyn  yr 
oU  i  ben  buddugohaethus.  Yr  esponiad  boddhaol  ar 
Iwyddiant  George  Müller  yn  cyfîawni  cymaint  o  was- 
anaeth,  ac  yn  sicrhau  cymaint  o  drysorfeydd  er  dwyn  ei 
waith  cysegredig  i  ben,  heb  ond  ymneillduo  gerbron 
Duw  mewn  gweddi,  j'doedd,  mai  dyma'r  cynllun  a  dder- 
byniodd  ef  gan  Dduw.  Ni  symudodd  gam  ond  o  dan 
yr  arweiniad  dwyfol,  ac  fel  hyn  y  gwelodd  Duw  yn  dda 
ei  arwain.  Nid  yw  yn  canlyn  y  buasai  y  Tad  trugarog 
yn  arwain  iinrhyw  un  arall  a  gyílawnai  yr  amod  ;  eithr 
efe  a  arwain  bawb  a  roddant  eu  hewyllys  drosodd  iddo 
Ef,  yn  ol  ei  ddoethineb  a'i  gariad  anfeidrol  ei  hun.  Yr 
oedd  gwahaniaeth  mewn  llawer  o  bethau  yn  y  modd  yr 
arweiniodd  Duw  Mr.  Spurgeon,  i'r  modd  yr  arweiniodd 
George  Müller  ;  ond  yr  oedd  cymaint  o  Dduw  yn  y  naiU 
ac  yn  y  Uall  ;  a  phob  un  o'r  ddau  wedi  rhoddi  eu 
hewyllys  yn  hoUol  dan  reolaeth  ewyllys  Duw.  Gwnaeth 
yr  Arglwydd  Hugh  Price  Hughes  drachefn  yn  fegiwr 
arian  heb  ei  fath.    Dyna  ei  ewyllys  yn  ei  berthynas  âg  ef . 


OGONIANT     PENAF    DYN  107 

Yn  yr  undeb  hwn,  gan  hyny,  y  ceir  golwg  ar  ogoniant 
ewyllys  dyn.  Wrthi  ei  hun  nid  oes  o  nerth  ynddi  ond 
mewn  gwrtìiod  ncrth.  Gall  yr  ewyllys  wrthod  cymorth 
meddyg,  eithr  nis  gall  wneuthur  dim  i'r  claf  yn  Ue 
meddyg.  Gall  ewyllys  pechadur  wrthod  Gwaredwr, 
eithr  nis  gall  sicrhau  iddo  iachawdwriaeth  yn  lle 
Gwaredwr  mawr.  Ond  pan  dderbynia  ewyllys  dyn 
nerth  Crist  y  Gwaredwr,  mae'n  dod  yn  berchenog  ei 
adnoddau,  fel  y  bydd  amgylchiadau  yn  galw. 

Gwehr,  bellach,  mai  gogoniant  penaf  dyn  ydyw  byw 
er  gogoniant  Duw.  Mae  golwg  ardderchog  ar  ddyn  pan 
mae  y  nerth  dwyfol  ac  yntau  mewn  undeb  agos.  Ceir 
trem  ardderchog  arno  yn  yr  ail  adnod  yma.  "  Pan 
elych  trwy  y  dyfroedd,  myfi  a  fyddaf  gyda  thi  ;  a  thrwy 
yr  af onydd  fel  na  Hfant  drosot :  pan  rodiech  trwy  y  tân, 
ni'th  losgir,  ac  ni  enyn  y  fflam  arnat." 


MAWREDD  PERSON  A  GWAITH  CRIST 

YN  FFYNONELL  DIOGELWCH  EI 

EGLWYS. 


"  1'/'  Ircuii  A'îo  (ìclìv  y  Dmo  aiiweledig,  cyiitaf-ancíiig  pob 
crcadnr :  Canys  ti'wyddo  ef  y  crcwyd  ỳob  diin  a'r  sydd 
yn  V  ncfocdd,  ac  sydd  ar  y  ddacar,  yn  wclcdig  ac  yn 
anwclcdig,  pa  nn  bynag  ai  thronan^  ai  arglwydd- 
iaetliaii^  ai  tywysogactìiaii^  ai  incddiannau  ;  pob  dim  a 
grcwyd  trwyddo  cf  ac  crddo  cf.  Ac  y  inac  efc  cyii  pob 
ỳeth,  ac  ynddo  ef  y  inac  pob  pcth  yn  cyd-scfyll.  Ac  cfc 
yw  pen  coi-ff  yr  cglwys :  efe  yr  hzvii  yiv  y  dechrcnad,  y 
cyntaf-anedig  oddi  wrth  y  meirw  ;  fcl  y  byddai  cfe  yn 
blacnori  \n  inìiob  pclh.  Obìcgid  rhyiigodd  bodd  i'r 
Tad  drigo  o  bob  cyflawndcr  ynddo  cf ;  Ac  (wcdi  iddo 
wncnthiir  ìicdd%vch  trwy  laaed  ei  groes  ef)  trwyddo  ef 
gyinodi  pob  pctJi  âg  ef  ci  hiin  ;  trwyddo  cf^  incddaý,  pa 
un  byiiag  ai  pctliaii  ai  y  ddaear,  ai  pcthau  yn  y 
lufocdd.  A  clni'ilhaii,  y  ihai  ocddych  ddícithriaid^  a 
gclyiiion  inc'wii  iiicddwl  trwy  wcithredocdd  drcg^  yr 
awrhon  ìicfyd  a  gyinododd  efc.  Yn  nghoi'ff  ei  gnawd 
cf  trwyfarwolacth,  i'ch  cyjlioyno  chwi  yn  sanctaidd^  ac 
yn  ddifcius,  ac  yn  ddìargyhocdd,  ger  ci  fron  ef." 

CoL.  i.   15 — 22. 

MYN  YCH  y  mae  gan  yr  Apostol  Paul,  yn  y  ddysgeid- 
iaeth,  yr  anogaethau,  a'r  rhybuddion,  cynwys- 
edig  yn  ei  wahanol  epistohiu,  olwg  ar  rliyw  heresiau, 
cyfeiliornadau,  a  llygredigaethau,  oeddent  wedi  ymwthio, 


MAWREDD     PERSON,     &c.  109 

neu  yn  bygwth  ymwthio,  i'r  gwahanol  eglwysi,  er  eu 
gwenwyniad  a'u  dinystriad. 

Peryglid  bywyd  ysprydol  yr  eglwys  oedd  yn  Colossa 
gan  gyfeiliornadau  gwenwynig  o  gyfeiriad  luddewig,  ac 
oddiwrth  athronwyr  y  dwyrain — neu  oddiwrth  luddewon 
a  ebychent  y  cyfryw  athronwyr,  er  ymosod  ar  hawliau  y 
Gwaredwr  mawr.  Ac  mae'n  amlwg  fod  llygaid  yr 
Apostol  ar  y  naiU  neu  y  llall  o'r  cyfryw  gyfeiHornadau 
yn  mron  bob  adran  o'r  epistol  hwn. 

Mae  geiriau  y  testyn  yn  cael  eu  bwriadu  gan  yr 
Apostol  fel  gwrthwenwyn  i'r  athrawon  peryglus  "  osodent 
o'r  neilltu  fawredd  arbenig  Mab  Duw  fel  Brenhin  dwyfol 
— fel  lawn  perffaith,  yr  hwn  trwy  waed  ei  groes  a 
enillodd  ein  heddwch  ni  ;  fel  Pen  byw  yr  eglwys  ;  fel 
Chidydd  cyflawnder  y  Duwdod  ;  fel  Delw  fyw  y  Duw 
anweledig,  a  hefyd  fel  Dechreuad  pob  bodolaeth  grëedig, 
yn  cynwys  yr  angyHon "  (Maulc).  Mae'r  adran  hon 
oll  yn  delio  gyda  gwahanol  agweddau  y  cyfeiliornadau 
hyn,  er  mantais  arbenig  i  fywyd  a  Ilwyddiant  yr  eglwys. 
Mae  dysgeidiaeth  yr  Apostol,  yn  yr  adran  hon,  ar  berth- 
ynas  Crist  a'r  eglwys  a'r  greadigaeth,  yn  ffynonell 
diogelwch,  nerth  a  chysur  yr  eglwys.  A  chyda'r  amcan 
arbenig  hwn  o  "  nerthu  ein  gilydd  â  phob  nerth  yn  ol 
ei  gadernid  gogorieddus  Ef,"  sylwir  ar  y  gwirioneddau 
a  ganlyn  a  ddysgir  yn  y  testyn. 

I. — FoD  Crist,  pen  yr  eglwys,  yn  Dduw. 

"Yr  hwn  yw  delw  y  Duw  anweledig,"  &c. 
Mae'r  Person  y  mae  Crist  yn  "ddelw"  ohono  yn  Dduw, 
ac  nis  gellir  meddwl  am  ddelw  Duwdod  ag  sydd  yn  llai 


iio  MAWREDD     PERSON     A 

na  Duwdod.  Mae'n  anmhosibl  tynu  llun  anfeidroldeb  ar 
gylch  meidrol.  Mae'n  bosibl  cael  eil-hin  neu  gerf-lun  o 
ddyn  yn  fwy  neu  yn  llai  na'r  dyn  ei  hun.  Eithr  mae 
delw  feidrol  o  Dduw  anfeidrol  yn'  ddigon  anmhosibl  i 
fod  yn  wrthebiad.  Ac  mae  ystyr  ddyfnaf  y  gair  yn  gyson 
â'r  cyfryw  syniad.  Golyga  nid  tebygolrwydd  i  Dduw, 
eithr  anìdangosiad  a  chyiirychioliad  perffaith  o  Dduw. 
Mae  Crist,  gan  hyny,  yn  nirgelwch  ei  Berson,  nid  yn  unig 
yn  Fôd  sydd  yn  ymdebygoH  i  Dduw,  eithr  yii  Ddiiw  yn 
ymddangos.  Fel  "delw,"  yr  oedd  yn  rhaid  iddo,  gan 
hyny,  fod  yn  weledig,  oblegid  mae  syniad  rhai  o'r  tadau 
nad  oedd  Crist  ond  delw  anweledig  y  Duw  anweledig 
yn  dywyll  a  diystyr  hollol.  Mae  bod  yn  weledig  yn 
hanfodol  i'r  meddylddrych  o  ddelw.  Ceir  y  meddyl- 
ddrych  hwn  hyd  nod  yn  y  term  "  Gair "  a  ddefnyddir 
gan  loan  yr  efengylwr.  Cyfrwng  amlygiad  neu  ddat- 
guddiad  meddwl  y  naiU  i'r  llall  ydyw  gair.  A  dyna, 
yn  ddiau,  paham  y  cysylltir  ef  â  lesu  Grist,  amlygydd 
llawn  y  Duwdod  i  ddealltwriaethau  meidrol.  Eithr  y 
"Gair  a  wnaethpwyd  yn  gnawd "  sydd  yn  gwneud 
y  syniad  o  ddelw  weledig  yn  ghr  a  llawn.  Pan  oedd 
dynion  yn  edrych  ar  lesu  yn  gweithredu,  yn  gwrando 
arno  yn  llefaru,  ac  yn  ei  deimlo  â'u  dwylaw,  yr  oeddent 
mewn  perthynas  weledig  a'r  hwn  oedd  a  "  holl  gyflawn- 
der  y  Duwdod  yn  trigo  ynddo  yn  sylweddol."  Ynddo 
Ef  yr  oedd  ffynonell  achosyddol  yr  effeithiau  dwyfol 
yn  ymddangos  bob  dydd  yn  eu  plith.  Mae  dwyfol 
ogoniant  y  Tad  yn  anweledig — "  yn  dywyll  gan  ormod 
disgleirdeb."  "  Ni  welodd  neb  Dduw — (y  Jehovah 
mawr)  erioed" — "  Ni'm  gwêl  dyn  a  byw."     Ond  mae  y 


GWAITH     CRIST,     &c.  iii 

gogoniant  dwyfol  hwn  mewn  ystyr  yn  iveledig.  "Y  Gair 
a  wnaethpwyd  yn  gnawd — ac  ni  a  lüchoin  ei  ogoniant 
Ef."  Fel  y  mae  angel  yn  fôd  rhesymol  anweledig, 
a  dyn  yn  fôd  rhesymol  gweledig,  niae  y  Tad  yn 
Dduw  anweledig,  a'r  Mab  yr  un  Duw  gweledig. 
Mae  yma,  gan  hyny,  iinacth  dirgeledig  trwy  yr  hwn  y 
gwelir  y  Tad  yn  y  Mab  fel  delwfyw.  "  Y  neb,"  meddai 
Crist,  "  a'm  gwelodd  i  a  welodd  y  Tad."  "  Myfi  a'r 
Tad  nn  ydym."  Dan  yr  hen  oruchwyliaeth  ceir  effeithiau 
dwyfol  gweledig  i  weithrediadau  Duw  anweledig,  eithr 
dan  yr  oruchwyliaeth  newydd,  ceir  effeithiau  dwyfol 
gweledig  yn  ffrydio  o  bersonolaeth  un  oedd  yn  rhodio 
yn  weledig  yn  mysg  dynioa.  Nid  ei  wyrthiau  fel  y 
cyfryw  a  amlygai  ei  Dduwdod,  eithr  y  ffaith  ei  fod  yn 
ffynonell  ei  allu  gwyrthiol.  Cyfryngau  y  gwyrthiau  oedd 
Moses,  y  proffwydi,  a'r  apostolion  ;  cyflawnent  y  gweith- 
redoedd  mawrion  yn  enw  ac  yn  nerth  un  arall,  eithr 
cyflawnodd  Crist  yr  oll  yn  ei  enw,  ei  nerth  a'i  awdurdod 
ei  hun.  Ac  yr  oedd  yn  yr  enw  hwn,  nid  yn  unig  ddigon 
o  allu  iddo  ei  hun,  eithr  hefyd  ddigonedd  i'w  gyfranu  i 
ereill.  Yn  ei  enw  Efy  darfu  i  Petr  wahodd  y  dyn  cloff, 
wrth  borth  prydferth  y  deml,  i  "  rodio,  neidio,  a  moli 
Duw."  Gwelir,  felly,  fod  y  "ddelw"  weledig  yn  gallu 
cynyrchu  yr  un  effeithiau  a'r  "  Duw  anweledig."  Pan 
gerddai  ar  y  dyfroedd,  gwelai  y  disgyblion  sylweddoliad 
o  ogoniant  yr  hwn  "  sydd  yn  sathru  ar  dònau  y  môr." 
Pan  y  tawelid  y  tonau  ymchwyddog  ar  ei  air,  teimlai  y 
cyd-deithwyr  eu  bod  yn  clywed  Ilais  dwyfoldeb.  Pan  y 
deftröid  y  meirw  gan  ei  lef  a'i  gyffyrddiad,  gwelai  yr 
edrychwyr  yni  yr  hwn  a  ddywedai  amdano  ei  hun — 


112  MAWREDD     PERSON     A 

"  Myfi  yvv  yr  adgyfodiad  a'r  bywyd."  Ac  at  hyn  oll, 
pwy  feiddiai  wneud  y  fath  ddatganiad  a  hwn  amdano  ei 
hun,  oddieithr  ei  fod  yn  ymwybyddol  o  gorfforiad  dwyfol- 
deb  yn  ei  Berson  ei  hun.  Ac  yn  hytrach  na  rhoddi  y 
íath  aUu,  buasai  Duw  yn  fwy  tebyg  o  felldithio  am  byth 
y  sawl  a  hònai  yr  hyn  a  wnaethai  yr  lesu.  Rhaid,  gan 
hyny,  fod  y  term  hwn — "  delw  " — yn  cynwys  dwyfoldeb 
llawn  yn  amlygu  ei  hun  gerbron  y  byd. 

II. — FOD  PEN  YR  EGLWYS  YN  BEN  Y  GREADIGAETH. 

"  Cyntaf-anedig  pob  creadur,"  neu  yr  holl  greadigaeth. 

Yr  oedd  y  term  "  cyntaf-anedig "  yn  adnabyddedig 
ac  arferedig  yn  mysg  luddewon  Palestina.  Defnyddid 
term  cyffelyb  am  y  "  Logos "  yn  mhlith  yr  luddewon 
Alexandraidd.  Ac  o  gymwyso  yr  ystyr  roddid  i'r  gair 
ganddynt  at  Grist,  mae'n  golygu  blaenonacth  bodolaeth  i'r 
holl  fydysawd,  ac  felly  yn  rhan  o'r  urdd  dragwyddol  o 
fodolaeth.  Golyga,  hefyd,  ei  arglwyddiaeth  dros  yr  holl 
greadigaeth  yn  rhinwedd  ei  flaenoriaeth  dragwyddol. 
Nid  y  meddwl,  gan  hyny,  yw  ei  fod  }  cyntaf  a'r  mwyaf 
o  fodau  crëedig,  eithr  yn  bodoli  o  flaen,  ac  felly  yn 
llywodraethu  dros  bob  peth  crëedig.  Nid  yw  y  term, 
gan  hyny,  yn  dod  i  wrthdarawiad  â'r  ystyr  roddwyd 
eisoes  i  "ddelw  y  Duw  anweledig."  Nis  gall  olygu  ei 
fod  yn  greadur,  "  oblegid  trwyddo  Ef  y  crewyd  pob 
pcth."  "Mae  Efe  cyn  pob  peth,  ac  ynddo  Ef  y  mae  pob 
peth  yn  cyd-sefyll."  Byddai  y  mab  hynaf,  fel  rheol,  yn 
cynddrychioli  ei  dad,  ac  yn  Ilywodraethu  yn  ei  enw  ef,  a 
dyna  fel  y  daeth  y  term  cyntaf-anedig  i  olygu  uwchafiaeth 
sefyllfa,   ac  awdurdod  lywodraethol.      Am    Dafydd,   ei 


GWAITH     CRIST,     &c.  113 

wasmaethwr,  dywed  yr  Arglwydd,  "  Mi  a'i  gwiiaf  yntr.u 
yn  gynfah  (neu  yn  ol  y  cyfieithiad  Seisnig,  yn  gyntaf- 
anedig),  goruwch  brenhinoedd  y  ddaear."  Gorchyrayn- 
odd  yr  Arglwydd  i  Moses  ddywedyd  wrth  Pharaoh, 
"  Fy  mab  i,  sef  fy  nghyntaf-anedig^  yw  Israel."  Ac 
am  Israel  edifeiriol  y  dywedodd  yr  Arglwydd,  "Myíì 
sydd  Dad  i  Israel,  ac  Ephraim  yw  fy  nghyntaf-anedig." 
Gelwir  yr  eglwys  gan  yr  Apostol  Paul,  yn  "  gymanfa  a 
chynulleidfa  y  rhai  cyntaf-anedig." 

Fel  "  cyntaf-anedig  pob  creadur,"  y  mae  Crist,  gan 
hyny,  yn  Ben,  ac  yn  llywodraethwr  yr  holl  greadigaeth. 
Fel  mai  cyntaf-a.iedig  pob  t\^  oedd  yr  hwn  yr  ym- 
ddiriedid  llywodraeth  y  t\'  iddo,  er  nad  hwnw  oedd  y  mab 
hynaf  bob  amser  ;  felly,  hefyd,  "  cyntaf-anedig  yr  holl 
greadigaeth  "  ydyw  Efe  ag  sydd  yn  Arglwydd  a  Llywodr- 
aethwr  yr  holl  greadigaeth  ;  a  swydd-gylch  yr  hwn 
ydyw  arddangos  i'r  cread  "  ddelw  "  a  phriodoleddau  y 
"  Duw  anweledig."  Mae  Efe  "goruwch  pob  tywysog- 
aeth,  ac  awdurdod,  a  gallu,  ac  arglwyddiaeth,  a  phob 
enw  a  enwir,  nid  yn  unig  yn  y  byd  hwn,  ond  hefyd  yn  yr 
hwn  a  ddaw."  "  A  Duw  a  ddarostyngodd  bob  peth  dan 
ei  draed  Ef,  ac  a'i  rhoddes  Ef  yn  Ben  uwchlaw  pob 
peth  i'r  eglwys."  Medda  Pen  yr  eglwys,  a'r  hwn  sydd 
ganddo  "  awdurdod  ar  y  ddaear  i  faddeu  pechodau," 
lywodraeth  ac  awdurdod  dros  bob  creadur  yn  rhinwedd 
ei  lawn  mawr.  le,  dros  bob  creadur  moesol,  o'r  angel 
da  uchaf  yn  y.nefoedd,  i  lawr  at  yr  angel  drwg  gwaethaf 
yn  uffern,  os  oes  yno  rai  gwaeth  nag  ereill.  Medda  y 
fath  awdurdod  dros  arch-engyl,  fel  na  feiddiant  symud 
yn  groes  i'w  ewyllys  Ef,  a'r  fath  awdurdod  a  dylanwad 


114  MAWREDD     PERSON     A 

dros  eu  serchiadau,  fel  na  ddewisant  weithredu  ond  ar  ei 
arch  Ef.  "  Ar  yr  hyn  bethau  y  mae  yr  angehon  yn 
chwenychn  edrych."  Mae  y  Brenin  lesu  wedi  enill 
calon  yr  holl  nefoedd.  Medda  awdurdod,  hefyd,  dros 
gythreuliaid,  fel  na  chânt  symud  modfedd  tuhw-nt  i'w 
terfynau.  Er  fod  y  diafol  yn  gryfach  na  ni,  sicr  yw  na 
âd  Pen  yr  eglwys  iddo  "  ein  temtio  uwchlaw  yr  hyn  a 
allom."  Medda  Efe,  eto,  awdurdod  dros  yr  holl  greadig- 
aeth  faterol — o'r  byd  mwyaf  lewyrcha  yn  yr  eangder 
diderfyn,  at  yr  oinile  bychan,  anweledig  i  lygaid  noeth, 
sydd  yn  syfrdanu  gwyddonwyr  yr  oes  hon.  Ni  symuda 
byd,  ac  ni  ysgoga  temig,  ac  ni  weithreda  un  creadur 
rhesymol  tuhwnt  cylch  llywodraethiad  yr  hwn  sydd  "  yn 
ewyllysio  fod  pob  dyn  yn  gadwedig." 

III. — Mai    pen   yr    eglwys    a'r    greadigaeth    ydyw 

AWDWR    YR    EGLWYS    a'r    GREADIGAETH. 

"  Efe,  yr  hwn  yw  y  declireiiad  " — "  Canys  trwyddo  Ef 
y  crewyd  pob  dim,"  &c. 

I.  Efe  ydyw  awdwr  yr  cglwys.  "  Efe,  yr  hwn  yw  y 
dechreuad." 

Mae  i'r  ymadrodd  hwn  ystyr  a  grym  achosyddol,  a 
golyga  mai  Crist  ydyw  ffynonell  bodolaeth  a  bendithion 
yr  eglwys.  Mae  y  meddylddrych  o  eglwys  yn  anmhosibl 
ond  yn  Nghrist,  a'r  ffaith  wirioneddol  o  eglwys  yn 
anmhosibl  ond  yn  ngrym  "  gwaed  ei  groes  Ef,  a  chorff 
ei  gnawd  Ef  trwy  farwolaeth."  "Yr  hwn  yw  y  dech- 
reuad,"  Beth  yw  eglwys?  Cymdeithas  o  saint,  neu 
bechaduriaid,  yn  ymdrechu  ffoi  rhag  y  digofaint  sydd  ar 
ddyfod,  a  sicrhau  cymod  â  Duw.    Crist,  gan  hyny,  ydyw 


GWAITH     CRÍST,     &c.  115 

creawdwr  a  dechreuad  yr  eglwys.  "  Creadur  newydd  " 
ydyw  pob  cristion,  a  Christ  y  Gwaredwr  ydyw  ei  gre- 
awdwr — "wedi  ein  creu  o'r  newydd  yn  Nghrist  lesu." 
Nis  gallai  y  Duw  mawr — -y  Llywydd  cyiìawn — ond 
damnio  y  pechadur.  Eithr  mae  y  Duw  ymgnawdoledig, 
"trwy  waed  ei  groes,  a  chorff  ei  gnawd  trwy  farwolaeth," 
yn  gallu  cymwyso  y  dwyfol  gariad  a'r  dwyfol  yni  yn  y 
fath  fodd  ag  i  wneud  sant  o  bechadur.  Mae  Efe  yn 
"  awdwr  iachawdwriaeth."  Trwy  ei  aberth  anfeidrol 
gall  Efe,  yn  gyson  â  hawliau  cyfiawnder  tragwyddol, 
gymodi  âg  Ef  ei  hun  y  rhai  ydynt  "  ddieithriaid  a 
gelynion  mewn  meddwl  trwy  weithredoedd  drwg,"  trwy 
faddeu  pechodau,  dileu  eu  camweddau,  rhoddi  calon  o 
gig  yn  lle  calon  gareg  o'u  mewn,  a'u  sancteiddio. 
Mae  Efe,  cyn  hyn,  wedi  effeithio  y  fath  gyfnewidiad  a 
chwildroad  ar  gymeriadau  dynion,  nes  y  teimlai  eu  hen 
gyfeillion  bron  amheuaeth  ai  yr  un  personau  oeddent. 
Gwir  mai  ger  ei  fron  Ef  y  bernir  hwynt  yn  y  dydd 
diweddaf,  ond  mae  ei  allu  fel  awdwr  iachawdwriaeth  yn 
gyfartal  i'w  fanylwch  fel  Barnwr.  Nid  yw  yn  gofyn 
mwy  oddiwrth  ddyn  nag  y  mae  yn  alhiog  a  boddlon  ei 
roddi  i  ddyn.  Ac  yn  y  dydd  hwnw  bydd  wedi  peri  i'w 
briodas-ferch  ymdrwsio  gyda'r  fath  ogoniant,  ac  wedi  ei 
gwneuthur  mor  sanctaidd,  difëus,  a  diargyhoedd,  nes 
gallu  ei  phamdio  mewn  disgleirdeb  mawr  gerbron  yr  holl 
greadigaeth  foesol.  Ni  bydd  arno  gywilydd  arddango? 
ei  waith  ei  hun  i'r  holl  nefoedd.  "  A'i  waith  Ef  ydym 
ni,  wedi  ein  creu  yn  Nghrist  lesu."  Crist  ydyw  gwir 
awdwr  y  wir  eglwys.  Derbynia  ei  bodolaeth  a'i  nerth 
ohono  Ef.     Mae'r  ymdrech  a  wneir  i  osod  bodolaeth  yr 


ii6  MAWREDD     PERSON     A 

eglwys  mewn  math  o  olyniaeth  ddynol,  yn  rhywbeth 
cwbl  ddieithr  i  ddysgeidiaeth  y  Testament  Newydd. 
Crist  ei  hun,  trwy  ei  waed  a'i  yspryd,  ydyw  ^^dcchreiiad" 
pob  credadyn,  ac  awdwr  pob  gwir  eglwys.  Nid  yw  yr 
un  gymdeithas  o  ddynion  yn  eglwys  Crist,  ond  ag  sydd 
wedi  derbyn  eu  bodolaeth  ysprydol,  a'u  nerth  cym- 
deithasol,  yn  uniongyrchol  oddiwrtho  Ef  ei  hun,  trwy 
weithrediad  yr  Yspryd  Glân. 

2.  Efe  ydyw  awdivr  yr  adgyfodíad.  "  Y  cyntaf-anedig 
oddiwrth  y  meirw." 

Trwy  rym  ei  adgyfodiad  ei  hun,  mae  Efe  yn  achosydd 
adgyfodiad  y  rhai  a  gredant  ynddo.  Nid  yn  unig  y  mae 
Efe  yn  meddu  gallu  ac  awdurdod  dros  y  meirw,  eithr 
y  mae  hefyd  yn  awdwr  y  cyfryw  awdurdod.  Nid  wedi 
ei  chael  y  mae,  eithr  wedi  ei  chrcii.  "  Myíì,"  meddai, 
^'■ydyw  yr  adgyfodiad  a'r  bywyd."  Ynddo  Ef  yr  erys  y 
nerth  annherfynol  a  gwyd  y  meirw.  Disgynodd  ei  yni 
anfeidrol  i  fedd  Lazarus  marw,  ac  esgynodd  o'r  bedd 
Lazarus  byw.  A'r  gallu  a'r  awdurdod  hwn  a  gynwysir 
yn  yr  ymadrodd  hwn,  "cyntaf-anedig  oddiwrth  y 
meirw."  O  ran  amser  yr  oedd  llawer  wedi  adgyfodi  o'i 
flaen  Ef,  eithr  blaenorai  y  galhi  ynddo  o  flaen  pob 
adgyfodiad.  Trodd  Efe  agoriadau  beddau  lawer  pan 
yn  disgyn  i  gyfeiriad  ei  fedd  ei  hun.  Cyfododd  llawer  o 
feirw  yn  s\vn  clul  ei  farwolaeth  Ef.  Rhoddodd  y 
"  cyntaf-anedig  oddiwrth  y  meirw  "  rybudd  i  angau,  dan 
yr  Hen  OruchwyHaeth,  trwy  offerynau  (mediuui)  dynol, 
ei  fod  yn  dyfod  i  g)^meryd  meddiant  o  ymerodraeth 
marwolaeth.     Ete  a  ddadebrodd  amrai  oedd  yn  tawel 


GWAITH     CRIST,     &c.  117 

huno  yn  mreichiau  angau,  megis  mab  y  weddw  o 
Sarephta  trwy  Ehas ;  mab  y  weddw  o  Sunamees  trwy 
Ehsëus;  a'r  gŵr  syrthiodd  i  fedd  Ehsëus,  ac  addaeth  yn 
fyw  trwy  g^'ffwrdd  â'i  esgyrn.  Anfonodd  Iythyr  at 
angau  trwy  y  Proffwyd  Hosea,  yn  dywedyd — "  byddaf 
angau  i  ti,  O  angau,  a  byddaf  dranc  i  ti,  y  bedd.-' 
Eithr  ar  Gah'ari,  clywodd  angau  sŵn  traed  y  Brenin 
yn  cerdded  y  fynedfa,  a  dychrynodd  nes  gollwng  llawer 
o'i  ddeihaid  yn  rhydd.  Ac  wrth  ddod  i  fyny  boreu  y 
trydydd  dydd,  daeth  âg  agoriadau  beddau  y  byd  i  fyny 
gydag  Ef  ;  ac  maent  er  hyny  yn  hongian  wrth  ei 
wregys.  Rhoddodd  eu  benthyg  weithiau  i  rai  o'r 
Apostohon,  megis  i  Paul,  fel  y  gahai  agor  clo  marwolaeth 
i'r  bachgen  gysgodd  yn  yr  odfa,  ac  a  syrthiodd  trwy  y 
ffenestr,  nes  marw.  "Efe  yw  y  cyntaf-anedig  oddiwrth 
y  meirw." 

3.  Efe  ydyw  awdwr y  grcadigaeih.  "  Canys  trwyddo  Ef 
y  crewyd  pob  dim  ag  sydd  yn  y  nefoedd,  ac  sydd  ar  y 
ddaear,"  &c. 

Ymddenys  mai  "ynddo  Ef"  ydyw  y  cyfieithiad 
cywiraf  yma,  a  golyga  fod  y  weithred  o  greu  yn 
"gorphwys  ynddo  Ef,  ac  yn  dibynu  arno  Ef  am  ei 
chyflawniad  a'i  sylweddohad."  Mae  y  ffaith  fawr  fod 
pob  peth  wedi  ei  greu,  yn  cael  ei  rwyino  i  fyny  ynddo  Ef 
fel  ei  ddirgelwch.  Yr  oedd  creadigaeth  pob  peth  ynddo 
Ef  fel  y  mae  yr  effaith  yn  aros yn  ei  achos.  Bwriedir  yr 
ymadrodd  hwn  gan  yr  Apostol,  fel  gwrthwenwyn  i'r 
syniad  Essenaidd  beryghii  yr  eglwys  parthed  yr  angehon 
y   tybid   oedd   yn    meddu  rhyw  fath  o  alhi  creadigoL 


ii8  MAWREDD     PERSON     A 

"Trwyddo  (neu  ynddo)  Ef  y  crewyd  pob  dítn" — neb  arall 
a  rhan  na  chyfran  yn  nghreadigaeth  unrhyw  elfen  yn  y 
bydysawd  mawr.  Mae'r  ymadroddion  sydd  yn  y  testyn 
yn  ddigon  eang  i  gynwys  yr  holl  greadigaeth — "  pob 
dim  sydd  yn  y  nefoedd,  ac  sydd  ar  y  ddaear."  Y  nefoedd 
yn  golygu  pob  rhan  o'r  cread  tuaUan  i'n  daear  ni — y 
ddaear  yn  golygu  ein  byd  arbenig  ni.  "  Gweledig  ac 
anweledig."  Dyma  ymadrodd  sydd  yn  lapio  hoU  an- 
soddau  gwahanol  y  greadigaeth  ynddo  ei  hun.  Nid  yw 
yn  golygu,  o  angenrheidrwydd,  y  materol  gwcledig,  a'r 
ysprydol  anweledig,  eithr  gall  olygu  yr  anweledig  fychan 
neu  bell,  yn  gystal  a'r  ysprydol  anweledig.  Mae  Efe  yn 
awdwr  y  "thronau,  yr  arglwyddiaethau,  tywysogaethau, 
a'r  meddiannau,"  neu  yn  fwy  cywir,  "y  gorseddfeinciau, 
arglwyddiaethau,  llywodraethau,  ac  awdurdodau."  Mae 
y  galluoedd  angylaidd  goruchel  y  priodohd  rhyw  nerth 
creadigol  iddynt  wedi  eu  creu  trwyddo  ac  ynddo  Ef. 
Y  fath  ffynoneh  diogelwch  i'r  eglwys  ydyw  y  ffaith  fod 
ei  Phen  yn  awdwr  yr  hoU  greadigaeth. 

IV. — FOD  AWDWR  YR  EGLWYS  a'r  GREADIGAETH  YN 
FFYNONELL  FAWR  BYWYD,  YNI,  A  CHYNALIAE IH  YR 
EGLWYS   a'r   GREADIGAETH. 

"  Rhyngodd  bodd  i'r  Tad  drigo  o  bob  cyfiawnder 
ynddo  Ef" — dyna'r  lesu  fel  ffynonell  cynaliaeth  yr 
eglwys.  "  Ac  ynddo  Ef  y  mae  pob  peth  yn  cyd-sefyll" — 
dyna'r  lesu  fel  gallu  cynaliol  y  greadigaeth. 

Yn  ei  berthynas  â'r  eglwys,  mae  yn  ei  Berson  a'i 
haeddiant  Ef  fel  Gwaredwr,  bob  cyflenwad  cynaliaethol 
ag  sydd  angenrheidiol  er  cynydd  a  chryfhâd  pob  aelod 


GWAITH     CRIST,    &c.  119 

byw  o'r  eglwys.      Mae  Efe  yn  fwyd  yn  gystal  a  bywyd 

yr  eglwys.      Efe  yw    "  bara   y    bywyd" — cynalydd  yn 

gystal  ag   awdwr  ei  bywyd.     Ohono  Ef  y  derbynia  ei 

phurdeb  presenol,  a'i  gobaith  at  y  dyfodol.     Dyry  Efe 

i'w  bobl  bob  cysur — pob  nerth  yn  ol  y  dydd,  a  chymorth 

yn  ol  yr  achos — pob  peth  sydd  yn  bywiogi  a  phob  peth 

sydd  yn  atal.      Os  bydd  angen   am   symbylyddion  yn 

chwanegol   at   luniaeth   ysprydol,  mae   ynddo   Ef   bob 

cyflawnder  yn  ysprydoliaeth  ei  gymdeithas  fywiol.     Ac 

yn  sicr,  mae'r  eglwys  mewn  angen  mawr  am  symbyl- 

iad   ysprydol  yn  yr  oes  hon.      Nodweddir   yr   eglwys 

gan  raddau  gormodol  o  ddifaterwch   a   marweidd-dra 

ysprydol,  ac  mae  eisieu  iddi  ymwasgu  yn  nes  at  Berson 

y  Pen  mawr,  i  dderbyn  symbyliad  a  bywiogrwydd,  modd 

y   byddo   iddi   gyflawni   y   wasanaeth   benodedig    iddi 

yn  ei  pherthynas  â'r  byd  pechadurus.     Mae  ynddo  Ef, 

hefyd,   gyflawnder   meddyginiaeth    ysprydol    i'w    bobl 

anafus  ac  isel  eu  hiechyd  ysprydol.     Ac  yn  sicr,  mae 

llawer  o  aelodau  yr  eglwys  i'w  gweled  yn  amlach  yn  y 

feddygfa  ysprydol  nag  yn  y  cwpwrdd  mawr  Ile  y  mae 

cyflawnder  cynaliaeth  tragwyddol.     Mae  rhai  ohonom 

yn  rhy  agos  i  berygl,  drain,  neu  elynion  yr  enaid,  ac  yn 

dod  yn  ol  dan  ein  clwyfau,  a  mynych  raid  troi  at  y 

Meddyg  mawr.     Mae'n  anhawdd  gwybod  beth  ddeuai 

o'r  mwyafrif  o  gristionogion  oni  bai  am  ddysgeidiaeth  y 

geiriau  acw — "  ac  o  phecha  neb,  y  mae  i  ni  Eiriolwr 

gyd  â'r  Tad,  lesu  Grist  y  Cyfiawn."     Eithr  y  bobl  sydd 

yn  ymdrechu  byw  ar  y  g^-naliaeth  sydd  ynddo  Ef,  a 

gwneud  y  Meddyg  mor  ddiangenrhaid  ag  sydd  bosibl, 

sydd  yn  cynyddu  yn  mhob  rhinwedd  ysprydol. 


120  MAWREDD     PERSON     A 

Mae  ynddo  Ef,  hefyd,  "bob  cyflawnder  "  cysur  i'w  bobl 
yn  holl  brofedigaethau  amrywiol  bywyd.  Gall  yr  holl 
weddwon,  y  rhai  amddifaid,  a'r  rhai  trallodedig,  ymdyru 
ato  Ef,  ac  aros  i  dderbyn  ganddo,  a  chânt  bob  amser 
brofì  nad  oes  terfyn  ar  ei  "bob  cyflawnder  Ef  "  Ac  ni 
raid  i  neb  aros  /»;■//,  gan  ei  fod  yn  alluog  i  gj-franu  i 
bawb  ar  yr  un  foment.  Ni  chollodd  Bartimëus  y  ////-//  er 
fcd  tyrfa  fawr  o  gwmpas  yr  lesu  er  yn  foreu  iawn 
y  diwrnod  hwnw.  Medda  Ef,  hefyd,  ddigon  o  ogoniant 
yn  ei  Berson  i  addurno  glanau  afon  angau  o'r  ddau  du, 
fel  ag  i  ddileu  ofn  croesi  i'r  saint.  Ni  raid  i  neb  o'r 
bobl  briodol  ofni  i  gyflawnder  mwy  yn  wrthwynebol  i 
ni  orchfygu  y  cyflawnder  sydd  ynddo  Ef. 

EJe  ydyio  ffyiioiicl!  cviuilicnili  a  iicrlli  yr  Jioìl  >^rcíuí- 
igaeth.  "Y  niae  Efe  cyn  pob  peth,  ac  ynddo  Ef  y  mae 
pob  peth  yn  cyd-sefyll." 

Perthynas  pob  peth  âg  Awdwr  y  greadig;i'jtlî  a  bár 
iddi  sefyll,  a  chyd-berthynas  pob  peth  âg  Ef  a  bâr 
iddynt  gyd-sefyU.  Dyma'r  gwirionedd  am  y  grcadigaeth 
faterol.  Tybia  gwyddonwyr  eu  bod  wedi  dod  o  hyd  i 
ronyn  cyntaf  bywyd — y  protopìasnu  fel  ei  gelwir.  A  hwn, 
rhyw  bryd,  sydd  yn  ymddatblygu  yn  fywyd  pob 
creadur.  Yr  eh'enau  cyfimryw  hyn  sydd  yn  ymddat- 
blygu  yn  fywyd  y  pysgodyn  yn  gystal  a'r  aderyn,  yr  ym- 
lusgiad  yn  gystal  a'r  bwystlil,  dyn  yn  gystal  a'r  aniiaiL 
Ond  pan  y  gofynir  paham  y  mae  ehenau  hollol  gyfunryw 
yn  ymddatblygu  yn  tìl  a  mwy  o  wahanol  greaduriaid, 
nid  oes  neb  yn  gallu  ateb  yn  foddhaol.  A  hyd  hyny, 
parhawn   i  gredu  mai  cyd-berthynas  yr  oU  âg  Ef — Pen 


GWAITH     CRIST,     &c.  121 

yr  eglwTs — sydd  j'n  cyfrif  am  yr  holl  ddirgelwch  gogon- 
eddus  hwn.  Efe  sydd  yn  g^'ru  pob  ovii!e  ar  ei  hynt  er 
cyraedd  amcan  gogoneddus  yr  Awdwr  mawr — un  i 
g}^feiriad  y  pysgodyn,  arall  i  gj'feiriad  yr  aderj'n,  ac  arall 
i  gyfeiriad  yr  anifail,  &c. 

Mae  dau  allu  mawr  yn  y  g}'fundrefn  heulog  a  elwir  yn 
nerth  craiddjfoawl  ( ccntrcfiigal  force ) ^  a  netih  craiddgeisiol 
fccntrcpitaì  fotcc) — un  yn  peri  i'r  bydoedd  symudol  ffoi 
oddiwrth  yr  haul,  a'r  llall  yn  meddu  ei  safle  yn  yr  haul, 
ac  yn  tynu  ato.  Ond  pwy  all  ddyweyd  beth  ydyw  y 
nerthoedd  hyn  ar  wahân  i'w  darganfod  a  gosod  enwau 
arnynt  ?  Beth  yw  y  grym  bâr  iddynt  ffoi,  pe  gallent, 
oddiwrth  yr  haul  ?  Nid  oes  neb  all  roddi  atebiad  bodd- 
haol  oddiar  safle  wyddonol.  A  hyd  hyny,  glynwn  yn  y 
grediniaeth  eu  bod  yn  cyd-sefyU  neu  yn  cyd-symud 
mewn  trefn  ardderchog  yn  eu  cyd-berthynas  ág  Ef. 
Cyfoded  y  cread  ei  ddwylaw  mewn  syndod  bythol  fod 
pechadur,  wedi  ei  achub  trwy  ras,  yn  cael  ei  amgylchu 
gan  y  fath  nerth  a  chyfoeth.  Ond  mwy  na  hyn  eto, 
derbynia  angylion  rym  eu  cyd-safiad,  yn  eu  cyd- 
berthynas  âg  Ef.  Mae  dealltwriaeth  pob  cerub  yn 
adlewyrchu  ei  oleuni  Ef,  ac  nid  yw  tanbeidrwydd  pob 
seraph,  ond  gwres  angerddol  ei  gariad  Ef.  Mewn  gair, 
mae  pob  peth  a  alwodd  Efe  i  fodolaeth,  yn  meddu 
cynaliaeth  a  pharhad  eu  bodolaeth  yn  eu  perthynas  âg 
Ef.  Nid  oes  neb  eto  wedi  gallu  proh  y  gallai  y  cread 
sefyll  am  foment  yn  annibynol  ar  ei  berthynas  âg  Ef. 
Ymdreched  pob  cristion  sylweddoli  íod  y  Person  gogon- 
eddus  hwn  yn  frawd  iddo,  a  phob  sant  yn  ganwyll  ei 
lygad  Eí. 


122  MAWREDD     PERSON     A 

V. — FOD    YR   EGLWYS,    GAN    HYNY,   TRWY    GrIST  EI  PHEN, 

yn  rhan  anrhydeddus,  diogel,  a  pherffaith  o 

greadigaeth  fawr  Duw. 
Mae  Efe  ar  un  Uaw  wedi  cymodi  âg  Ef  ei  hun  bob 
peth  yn  y  nefoedd  a'r  ddaear  ;  ac  ar  y  llaw  arall,  wedi 
ein  cymodi  ninau,  y  dieithriaid  a'r  gelynion,  âg  Ef  ei 
hun.  Mae'r  undeb  mor  agos  a  pheríîaith,  fel  nas  gallai 
angel  sarhau  y  cristion  heb  sarhau  Crist  ei  hun,  ac  felly, 
sarhau  y  Creawdwr  ;  oblegid  trwyddo  Ef  y  gwnaeth- 
pwyd  pob  peth,  ac  mae  pob  angel  yn  rhan  o'i  greadigaeth 
Ef.  Eithr  ni  raid  ofni  sarhad  o'r  cyfeiriad  hwn,  oblegid 
"  ar  yr  hyn  bethau  y  mae  yr  angyhon  yn  chwenychu 
edrych."  Mae  awdurdod  anfeidrol  Pen  yr  eglwys,  a'i 
undeb  perffaith  â'r  cread  oll,  yn  sicrwydd  diogelwch  yr 
eglwys  yn  ei  pherthynas  á  holl  greaduriaid  rhesymol 
ufudd  llywodraeth  Duw.  Ac  nis  gall  Satan  ddinystrio 
yr  eglwys,  oblegid  fod  Pen  yr  eglwys  yn  gryfach  na'r 
"  cryf  arfog."  Nid  yw  Satan  ond  creadur  wedi  derbyn 
niwaid  tragwyddol  yn  rhyfel  mawr  y  groes  ;  eithr  mae 
Pen  yr  eglwys  yn  ddelw  y  Duw  anweledig,  ac  yn  gyntaf- 
anedig  pob  creadur — yn  greawdwr  a  chynahwr  pob  peth 
trwy  air  ei  nerth.  "  Pyrth  uffern,"  gan  hyny,  "  ni  orch- 
fygant"  yr  eglwys.  Ac  nid  oes  alluoedd  ereill  fynent 
orchfygu  yr  eglwys,  pe  gallent.  Ni  ddaw  gwrthdarawiad 
byth  rhwng  yr  eglwys  a  rhanau  ereill  y  greadigaeth, 
oblegid  y  mae  Efe  "yn  Ben  ar  bob  peth  i'r  eglwys." 
Ni  ddaw  yr  un  gomed  i  blasiio  yr  hen  ddaear  nes  bydd 
yr  eglwys  wedi  ei  pherffeithio,  oherwydd  Pen  yr  eglwys 
sydd  yn  rheoH  symudiadau  y  comedau  oll.  Ac  mae  Efe 
yn  meddu  meistrolaeth  perffaith  ar  ei  holl  waith — "  yn 


GWAITH     CRIST,     &c.  123 

abl  i  gadw  yr  hyn  a  roddwyd  ato."  Ni  raid  iddo  Ef 
adael  y  greadigaeth  i  ofalu  am  yr  eglwys,  na  gadael  yr 
eglwys  i  lywio  y  greadigaeth— gall  wneud  i  bob  peth 
ar  unwaith  gydsymud  a  chydweithio.  Ceir  gweled, 
weithiau,  wedi  ei  argraffu  ar  ager-longau  bychain  sydd 
5'n  croesi  afonydd  mewn  lleoedd  peryglus  y  geiriau — 
^^  passciigcrs  arc  rcqucstcd  not  lo  sỳcah  to  the  man  at  the 
hchìi  " — ('^  dymunir  ar  i'r  teithwyr  beidio  siarad  â'r  dyn 
wrth  y  llyw  ; ")  a'r  rheswm  am  hyn  oll  ydyw,  anallu  y 
gŵr  sydd  wrth  y  llyw  i  ofalu  am  y  llyw  a  rhoddi  sylw  i'r 
neb  sydd  yn  llefaru.  Yn  gwbl  i'r  gwrthwyneb  y  gallwn 
ni  ddyweyd  parthed  y  Gẃr  sydd  wrth  lyw  y  greadigaeth 
fawr.  Gwahoddir  yr  holl  fyd  i  siarad  ar  unwaith  â'r 
Gŵr  hwn.  Deued  pob  gweddw  ac  amddifad  ato  yn 
eu  hunigedd  a'u  trallod — deued  pob  cystuddiedig  ato 
yn  eu  dioddefiadau — deued  pob  tlawd  a  darostyngedig 
ato  yn  eu  siomedigaethau — deued  pob  cristion  gwan 
ato  yn  ei  ofnau — a  deued  pob  pechadur  colledig  ato  yn 
nyfnderoedd  ei  bechod  a'i  drueni.  Siaraded  yr  oll  âg 
Ef  ar  unwaith  ;  oblegid  mae  ganddo  ddigon  o  amser, 
cyíieustra,  ac  adnoddau  i  gyfarfod  yr  oll  yn  nghyd,  ac 
ar  yr  un  pryd  beidio  tynu  ei  sylw  oddiwrth  yr  un  rhan 
o'i  lywodraeth  am  un  foment. 


PERTHYNAS    FFYDD    YN   NUW   A 
GWROLDEB    YSPRYDOL. 


**  Tfzvy  ffydd  y  gadawodd  efe  yr  Aiỳht,  ìicb  ofiii  Ilid  y 
breniií :  caiiys  cfe  a  yìiiwroìodd  fel  un  yn  gweled  yr 
anweledig"  (Saes.  ^^ gwcled  yr  hivn  sydd  amacledig"). 

Heb.  xi.  27. 

DYRY  y  geiriau  hyn  olwg  fyw  iawn  ar  nodwedclion 
ffydd  Moses  pan  ar  ymadael  â'r  Aipht  am  y  môr, 
vr  anialwch,  a  "  thaledigaeth  y  gwobrwy."  Mae'r  testyn 
yn  cynwys  yr  ymadrodd  cryfaf  a  mwyaf  mynegiadol  o 
ffydd  yn  yr  Ysgrythyrau — "  gweled  yr  Anweledig  " — 
sylweddeH  y  gwrthddrychol,  nes  mae'n  dod  yn  allu 
deiUadyddol.  Nid  rliyw  goeho  llac  a  diddylanwad, 
eithr  dygiad  yr  anweledig  i  fod  yn  li'ri ng picíurcs  gerhron 
y  meddwl.  Nid  rhyw  fath  o  feddwl  fod  rhywbeth  mawr 
yn  bodoH  }-n  yr  anweledig  acw,  ond  y  galUi  ysprydol 
byw  i  ddod  a'r  c}fryw  yn  allu  mwyaf  ein  bywyd  yma. 
Mae  ambell  i  eneth  oddicartref  yn  sylwcddoH  bywyd  a 
symudiadau  ei  mam  nes  ei  thynu  ati  i  bob  man  mor 
gr^'f  fel  ag  i  aros  hyd  nod  yn  fwy  dan  ei  dylanwad 
na  phan  oedd  gartref ;  a  diau  y  gaü  aml  un,  fel  fy  hunan, 
ddwyn  tystiolaeth  fod  arno  fwy  o  ddylanwad  cymeriad 
ei  fam  dduwiol  yn  awr  na  phan  oedd  yn  fyw  ger  ei  fron. 
Fe  wêl  llygaid  íîydd  ogoniant  mwy  nag  sydd  bosibl  i 
lygaid  o  gnawd.  "  Ni'm  gwêl  dyn  a  byw"  medd  yr 
Arglwydd   wrth   Moses.      Eithr  gall  y  sant  edrych  ar 


PERTHYNAS    FFYDD    YN    NUW,    &c.     125 

Dduw  trwy  ffydd  a  èyîí),  er  y  d^^wedir  i'r  hen  Fletcher 
gael  y  fath  olwg  arno  trwy  ffydd  nes  iddo  ddywedyd, 
"  Arglwydd,  atal  dy  law,  onide  fe  dj'r  y  cwpan." 

Nis  gellir  meddu  y  sylweddoliad  byw  hwn  heb  seiHau 
cryíìon  sicrw^'dd.  Yn  y  seiHau  hyn  yr  erys  y  gwahan- 
iaeth  rhwng  ofergoeìedd  a.  ffydd.  Heb  sail  gadarn  nid  ^rw 
y  gwrthddrych  ond  dychymyg  gwâg,  ond  gyda  sail  y 
mae  yn  sylwedd  gwirioneddoi.  MeddyHa  yr  ofergoehis 
ei  fod  yn  gweled  gwrthddrych  ardderchog,  eithr  nid 
oes  yna  wrthddrych  gwirioneddol  ar  gyfer  ei  iygaid. 
MeddyHa  y  credadyn  ei  fod  yn  gweled  gwrthddrych 
ardderchog,  ac  mae  yn  bod  ar  gyfer  ei  lygaid.  Fe  gred 
y  pabydd  fod  yn  yr  oíîeiriad  faddeuwr,  pryd  nad  oes 
yna  yn  fynych  ond  scamp  gwaeth  o  lawer  nag  ef  ei  hun. 
Eithr  gwêl  y  cristion  protestanaidd  faddeuwr  yn  y  Duw 
mawr  ag  sydd  yn  gaHu  maddeu  dan  ganu. 

Mae  y  seiHau  oedd  gan  Moses  i'w  ffydd  yn  Nuw  gyda 
golwg  ar  y  dyfodol  i'w  cael  yn  ei  brolìad  o  Dduw  yn  y 
gorphenol.  Mae'r  oruwch-adeiladaeth,  sydd  a'i  binaclau 
yn  saethu  yn  uwch  na'r  cymylau,  yn  sylfaenedig  ar  y 
datguddiedigaethau  roddai  Duw  i  Moses  ohono  ei  hun 
pan  yn  cyflwyno  ei  gynHuniau  a'i  addewidion  iddo,  yn 
neiHduol  feUy  yn  nhir  Midian.  Un  diwrnod,  mae 
Moses,  trayn  bugeiHo  praidd  ei  dad-yn-nghyfraith,  Jethro, 
yn  gweled  perth  yn  Uosgi  ar  ochr  y  bryn  acw.  Dichon 
nad  oedd  hyny  yn  achos  syndod  mawr  iawn  mewn  gwlad 
sych  a  phoeth  fel  houo.  Eithr  ei  gweled  yn  parhau  i 
losgi  heb  ei  difa  yn  mheH  tuhwut  i'r  amser  y  dylasai,  yn  ol 
deddfau  cyffredin  natur,  fod  wedi  ei  difa,  oedd  yn  rhy- 
feddod  fawr.     Dyma  barodd  i  Moses  droi  ac  edrych  ar  y 


126         PERTHYNAS     FFYDD     YN     NUW 

weledigaeth  fawr  hon.  A  phan  ilatchiodd  Duw  ei  lygaid 
ef  o  ganol  y  tân,  mae'n  llefaru  wrtho  ;  "Dôs  i'r  Aipht,  a 
dywed  wrth  blant  Israel  fy  mod  wedi  'disgyn  i'w 
gwaredu  o  law  yr  Aiphtiaid,  ac  i'w  dwyn  o'r  wlad  hono, 
i  wlad  dda  a  helaetîi — i  wlad  yn  Ihfeirio  o  laeth  a  mêl,'  " 
&c.  Ac  mewn  atebiad  i  ofyniad  Moses  am  ei  enw,  mae 
yn  galw  ei  hun  yn — '*  ydwyf  yr  hwn  ydwyf."  Dyma 
enw,  cenadwri,  a  gorchymyn  fuasai  yn  gabledd  ofnadwy 
o  enau  pawb  ond  Duw  ei  hun,  a  dyma  wyrth  ogoneddus 
yn  cael  ei  chyflawni  gan  roddwr  y  gorchymyn  a'r 
genadwri  i  fod  yn  sylfaen  i  ffydd  Moses  yn  Nuw.  Ond 
teimlai  yr  Arglwydd  fod  ar  Moses,  yn  ei  berthynas  â'r 
Aiphtiaid,  angen  nerth  pellach,  a  seihau  cryfach  eto  i'w 
fîydd.  Yn  mhen  ychydig  wedi  hyny,  mae  yr  un  Uais 
yn  disg^m  ar  ei  glyboedd  drachefn,  a  deallodd  y  dinc  ar 
unwaith.  Mae  gan  Dduw  yn  awr  filoedd  o'i  blant  sydd 
yn  adnabod  tinc  ei  lais  yn  y  gyfeillach,  y  cyfarfod 
gweddi,  a'r  dirgel.  Y  tro  nesaf  gofynodd  i  Moses,  "  Beth 
sydd  yn  dy  law  ? "  Dywedodd  yntau,  "Gwialen."  "Gyda 
hon  yr  wyf  yn  bugeiho  y  praidd  ac  yn  dringo  y  bryniau." 
"  Tafl  hi  ar  lawr."  Mae  Moses  yn  gwneud  hyny,  a 
dacw  hi  yn  sarff  hyll,  ddolenog,  ger  ei  fron.  Dych- 
rynodd  yn  yr  olwg  arni,  a  chihodd  oddiwrthi  gan  ofn. 
Rhyfedd,  hefyd,  fod  ei  hen  ffrind  yn  mysg  y  praidd  yn 
rhoddi  y  fath  fraw  iddo.  Ond  mae  yr  un  Ihiis  yn  dyfod 
ato  drachefn,  gan  ddywedyd,  "gafael  yn  ei  chynffon 
hi."  Gwnaeth  Moses  hyny,  a  dyma  hi  yn  fagl  ffon  yn 
ei  law  ar  unwaith.  Dyma  gareg  sylfaen  arall  i  ffydd 
Moses  yn  ei  Dduw.  Ond  er  ei  wneud  yn  ddigon  cryf  i 
wynebu  pob  gofynion,  mae  y  llais  yn  dod  drachefn,  gan 


A     GWROLDEB     YSPRYDOL  127 

ddywedyd,  "  dyro  dy  law  yn  dy  fynwes."  Mae  Moses 
yn  gwneuthur  hyny.  "  T^-n  hi  allan."  Mae  Moses  yn 
gwneuthur  hyny,  ac  wele  hi  yn  wj-n  fel  yr  eira — y  stage 
nesaf  i  farwolaeth  yn  y  gwahanglw}^.  "  Dod  eilwaitli 
dy  law  yn  dy  fynwes."  Gwnaeth  Moses  hyny,  ac  wele, 
hi  a  droisai  fel  ei  gnawd  arall  ef.  Syndod  fel  mae'r 
Arglwydd  yn  troi  mynwes  Moses  yn  "  sefydhad  y  gwahan- 
glwyf  "  ac  yn  feddygdy  mewn  dau  funud.  Eithr  yn  hyn 
oll  mae'n  cyflawni  dwy  wyrth  yn  olynol.  Mae'n  taro 
Moses  â'r  gradd  nesaf  i  angau  o  aíìechyd  sydd  yn  dechreu 
yn  fychan,  ac  yn  datblygu  yn  araf  ;  ac  yn  gwella  mewn 
eihad  alìechyd  nas  gall  neb  arall  ei  wella  byth.  Mae  hyn 
oll  yn  cael  y  lle  dyfnaf  yn  enaid  Moses,  gan  ei  lenwi  â 
gwroldeb  diffuant.  Yr  wyf  megis  yn  ei  glywed  yn 
dywedyd,  Arglwydd,  beth  bynag  a  dd^-wedi,  mi  a'i 
credaf,  a  beth  bynag  a  orchymyni,  mi  a'i  gwnaf.  Mae'n 
gweled  pob  peth  yn  ngallu,  gwybodaeth,  a  ffyddlondeb 
Duw.  "  Efe  a  ymwrolodd  fel  un  yn  gweled,  a  ymwrolodd 
yn  ngiym  gweled  yr  Hwn  sydd  anweledig." 

Yn  ol  y  cyfieithiad  Cymreig  i'r  gair  hwn  "  a  ymwrolodd," 
nciili  y  gwroldeb  a  olygir ;  eithr  yn  ol  y  cyfieithiad 
Seisnig,  dyfaliüch  a  giiydiiiULh  y  gwroldeb,  a  olygir.  Ac 
mae  eisieu  y  ddau  i  gyfleu  yr  oll  ddylai  y  gair  ei  gynwys. 
Yr  oedd  mawredd  anhawsderau  Moses  yn  galw  am  iicrth 
tnawr  i'r  gwroldeb,  ac  yr  oedd  meithder  amser  yr  ym- 
gyrch  o'r  Aipht  i  daledigaeth  y  gwobrwy,  yn  galw  am 
ddyfalbarhad  {endurance)  mawr.  Ac  yn  sicr,  nid  rhyw 
fflach  am  dro  ydyw  ffydd  y  cristion  i  fod,  eithr  nerth 
sefydlog,  cyson,  a  diffuant,  i  wynebu  holl  daith  yr  an- 
ialwch,  beth  bynag  all  fod  ei  meithder. 


128         PERTHYNAS     FFYDD     YN     NUW 

Y  mater  ddysgir  yn  y  testyn  ydyw,  Perthynas  ffydd  yn 
Nuw  â  gwroldcb  ysỳrydo!. 

Wrth  ddal  y  testyn  yn  ngoleuni  hanes  Moses,  fel  ei 
dysgir  yn  yr  Hen  Destanient.  mae  dylanwad  ffydd  yn 
Nuw,  er  cynyrchu  gwroldeb  crefyddol,  yn  cael  ei  amlygu 
mewn  tri  cysylltiad  pwysig.     Nodwn  yn 

I. — FOD     FFYDD     YN     NuW     YN    GWROLI     I    ADAEL    GOREU 
Y   BYD   HWN. 

"  Y  gadawodd  efe  yr  Aipht." 

Yr  oedd  yr  Aipht  yn  y  cyfnod  hwnw  yn  un  o  wledydd 
mawr  y  byd,  ac  yn  meddu  Uawer  o  oreu  daear,  megis 
cyfoeth,  anrhydedd,  pleser  o  bob  math.  Ond  at  hyn  oll, 
yr  oedd  yn  enwog  mewn  celfyddyd,  o'r  hyn  yr  erys  y 
Pyramidiau  yn  dystiolaeth  oesol.  Mae  rhai  ohonynt,  ag 
sydd  yn  aros  ar  eu  traed  wedi  ystormydd  y  byd  am 
filoedd  o  flynyddau,  yn  uwch  o  ugeiniau  o  droedfeddi 
nag  uchafbwynt  Eglwys  Gadeiriol  St.  Paul's,  Lhmdain ; 
ac  mae  yn  yr  adeiladau  gogoneddus  hyny  gerig  mor 
aruthrol  o  fawr,  mewn  lleoedd  mor  anferthol  o  uchel,  fel 
nad  oes,  heddyw,  mewn  hyd  nod  unrhyw  wlad  wareidd- 
iedig,  beirianydd  all  ddyfeisio  peiriant  digon  cryf  a 
chelfydd  i  godi  cerigo'r  fath  i  uchder  mor  fawr.  Gwehr, 
felly,  mai  nid  peth  bychan  a  dibwys  oedd  i  Moses  adael 
yr  Aipht.  Gogoniant  paganaidd,  wrth  gwrs,  oedd 
eiddo  y  wlad  hono.  Gogoniant  yn  y  canol  oedd  yr  oll. 
Yr  oedd  yr  holl  ysplander,  cyfoeth,  a  phleser,  yn  eiddo  y 
brenin  a'r  bendefigaeth,  a  phawb  ereill  yn  gaethion, 
Yr  oedd  y  Ihiaws  yn  gorfod  cyflwyno  eu  bywyd  a'u 
llafur  i  wasanaeth  yr  ychydig  o'r  mawrion  oedd  yn  ym- 


A     GWROLDEB     YSPRYDOL  129 

ddisgleirio  yn  y  canol,  ac  yu  gorfod  byw  eu  hunain  mewn 
cytiau,  tlodi,  a  chaethiwed.  Dyma  hanes  gwledydd 
paganaidd  mwyaf  llwyddiannus  y  byd.  Yr  oedd  tri  o  bob 
pump  o  drigoHon  Groeg  ddysgedig,  ond  paganaidd,  yn 
galthion  ;  ac  fe  ddywedir  fod  pedwar  o  bob  pump  o 
drigoHon  Rhufain  baganaidd  yn  gaethion  gorthrymedig. 
Lled  gyffelyb  i  hyn  ydoedd  yn  yr  Aipht.  Eithr  yr  oedd 
y  canol,  lle  y  preswyhai  ac  yr  ymfoethai  y  brenin  a'i 
lyswyr  ar  gynyrch  caledwaith  pawb  arall,  yn  ogoneddus. 
A  dynẃ.  lle  yr  ymddengys  ffydd  Moses  yn  y  Duw  anwel- 
edig  yn  wir  ogoneddus.  Nid  i  gaethiwed  ei  genedl  ei 
hun  y  cymerwyd  Moses,  eithr  i'r  palas brenhinol.  Magwyd 
ef  o'i  fabandod  yn  nghanol  ysplander  breiniol.  Nid 
oedd  ei  gof  yn  ei  gUido  i  adeg  ei  gyffredinedd  a'i  dlodi. 
Mae'n  eglur  mai  ei  brydferthwch  oedd  y  seren  arweiniol 
i  bawb  ddaeth  i  gysylltiad  âg  ef.  Yr  oedd  ef  yn  dlws 
gan  bawb,  eithr  tlws  i  Ddinv.  Fe  drodd  yr  Arglwydd  ei 
dlysni  gan  bawb  arall,  yn  dìysni  iddo  ei  hun.  Diogelwyd 
ef  gyda  merch  Pharaoh  gan  ei  brydferthwch,  a  diogel- 
wyd  ef  rhag  ei  daflu  megis  un  anhymig  i'r  afon  Nilus 
gan  Pharaoh  ei  hun,  trwy  ei  brydferthwch.  Eithr  pa 
fantais  bynag,  er  ei  gael  i'r  teulu  brenhinol,  oedd  ei 
brydferthwch,  a  siarad  yn  ddynol,  ni  allai  ei  bryd- 
ferthwch  fod  ond  anfantais  iddo  adael  mawredd  a 
phleserau  yr  Aipht,  fel  y  tyfai  i  fyny.  Fel  y  gweddiU  o 
blant  dynion,  ac  yn  enwedig  mawrion  y  ddaear,  diau  na 
bu  ddieithr  i'r  drych ;  ac  yno  cafodd  olwg  ar  bryd- 
ferthwch  personol  ocdd  yn  tueddu  yn  naturiol  i'w 
wneud  yn  falch  a  vain.  Ac  wedi  cysylltu  ei  bryd- 
ferthwch  â'i  safle  gymdeithasol,  mae  uwchlaw  dirnadaeth 
K 


130         PERTHYNAS     FFYDD     YN     NUW 

plant  y  byd  hwn  pa  fodd  na  allodd  yr  Aipht  ei  swyno 
iddi  ei  hun  am  byth.  Gwir  iddo  gael  ei  fam  i'w  fagu 
yno,  ond  mae'n  anrhydedd  tragwyddol  i  enw  gwraig 
gyffredin  beidio  colh  ei  phen  yn  y  fath  satìe  oruchel,  a 
pheidio  sefydlu  i  lawr  am  ei  hoes  yn  y  saíle  hono. 

Pa  fodd  bynag  mae  Moses  yn  nghanol  hudohaethau, 
a  swynion,  mawredd,  cyfoeth,  anrhydedd,  a  phleserau 
amrywiol  yr  Aipht,  yn  ymddatblygu  i  weled  pethau 
mwy  a  gogoneddusach  yn  yr  Anweledig.  Gwelodd 
Frenin  arall  trwy  ffydd  a  wnai  Pharaoh  megis  diddim 
yn  ei  olwg.  Gwelai  gariad  brenhinol  yn  yr  Anweledig  a'i 
galluogodd  i  beidio  "  ofni  Hid "  y  brenin  gweledig. 
Gwelodd  bendehgaeth  yn  yr  Anweledig  a  wnai  i  bendefig- 
ion  yr  Aipht  ymddangos  megis  crwydriaid  yn  symud  o'r 
cryd  i'r  bedd.  Gwelodd  yn  yr  Anweledig  gyfoeth  a 
phleser  diddiflanedig,  a'i  galluogodd  i  sylweddoh  nad 
oedd  pobpeth  yr  Aipht  ond  dros  amser.  A'r  sylweddol- 
iad  hwn  a'i  galluogodd  yn  rhwydd  i  adael  yr  Aipht. 
Rhyw  gwlwm-dolen  oedd  rhwng  Moses  a'r  Aipht,  yn 
datod  wrth  ei  dynu,  ond  yr  oedd  cwlwm-gwlwm  rhyngddo 
â'r  Anweledig,  yn  tynhau  dan  bwys  chwanegol.  Erbyn 
dod  yn  ddeugain  oed  yr  oedd  fel  yr  awyren,  mor  llawn  o 
nwyon  yr  Anweledig,  nes  gahu  yn  naturiol  adael  yr  Aipht. 

Yn  awr,  yr  hyn  wnaeth  ffydd  i  Moses  ddylai  wneud  i 
ninau  ;  a  hi  ai  gwna,  ond  i  ni  ei  meddu  yn  llawn.  Yr 
oedd  Moses  yn  hoU  ogoniant  yr  Aipht,  ond  nid  oedd 
llawer  o'r  Aipht  yn  Moses,  gan  ei  fod,  trwy  ffydd,  yn 
llawn  o'r  Anweledig.  Dylem  ninau,  er  byw  yn  y  byd 
i'w  lywodraethu,  fyw  i  atal  y  byd  rhag  ein  Uanw  ni, 
trwy   ymlenwi   á'r   Anweledig.      Cadwodd   Job   y  byd 


A     GWROLDEB    YSPRYDOL  131 

ysprydol  yn  ei  galon,  a'r  byd  materol  yn  ei  ddwylaw. 
Ac  yn  ngrym  y  byd  ysprydol  yn  ei  galon,  rhanodd  ei 
fyd  materol  i  weddwon,  anrddifaid,  a  thlodion.  Fel  hyn, 
yn  ngrym  y  gwelediad  cHr  a  byw  o'r  Anweledig,  a 
sylweddoHad  dwfn  o'r  dwyfol,  mae  Moses,  heb  ofn,  na 
braw,  na  phryder,  yn  gadael  yr  Aipht.  Dyma  ddylai 
fod  yn  feddiant  profiadol  pob  cristion.  Nid  yw  neb  yn 
deilwng  o'r  enw  mawr  sydd  arno,  os  nad  yw  sylweddaii 
anweledig  y  byd  ysprydol  yn  cael  eu  tynu  gan  ffydd  yn 
nes  ato  na  hoU  sylweddau  darfodedig  y  byd  presenol. 

IL — FOD     FFYDD     YN     NUW     YN     GWROLI     I     ORCHFYGU 
GWAETHAF   Y    BYD    HWN. 

Mae'n  anhawdd,  íe,  yn  anmhosibl  dychmygu  anhaws- 
derau  mwy  ot'nadwy  nag  a  nodweddai  ymdaith  Moses 
rhwng  yr  Aipht  a  "  thaledigaeth  y  gwobrwy."  Yr 
oeddent  o  bob  natur,  o  bob  ffurf,  ac  yn  rhuthro  o  bob 
cyfeiriad.  Ond  gwelodd  Moses  yn  ei  Dduw  yr  elfenau 
oedd  yn  dadrys  pob  problcin^  ac  yn  gorchfygu  pob 
anhawsder.  Nid  oedd  Moses  wedi  derbyn  unrhyw 
raglen  gan  yr  Arglwydd.  Deuai  y  cyfryw  iddo  bob  yn 
itcm.  Nodwedd  fawr  ffydd  Moses  oedd  sicrwydd 
llawn  yn  ffyddlondeb  Duw  i'w  addewidion,  heb  dderbyn 
na  disgwyl  manylion  ond  fel  y  symudai  yn  mlaen. 
Parhaodd  Moses  i  "  weled  yr  Hwn  sydd  Anivclcdig"  yn 
ngwyneb  yr  anhawsderau  mwyaf  allai  byth  gyfarfod 
pererin  ar  ei  daith  trwy  anialwch  y  byd  hwn.  Ac 
ymwrolodd  nes  gorchfygu  yr  oll. 

I.  Gwelodd  Moscs  yn  Nmv  y  Pcirianydd  anfcidrol  i 
orchfygu  anhawsderau  daearyddol  y  daith. 

Wedi  gadael  yr  Aipht,  a  dyfod  at  làn  y  Môr  Coch, 


T32         PERTHYNAS     FFYDD     YN     NUW 

mae'n  cael  ei  amgylchynn  âg  anhawsderau.  Y  môr 
brigwyn  yn  y  blaen — mynyddoedd  Pihahiroth  a  Baal- 
sephon  ar  bob  llaw,  a  gair  wedi  dod  i'r/ro»/  yn  hyspysu 
fod  Pharaoh  a'i  hi  yn  parotoi  yn  dra  phrysur  i  erlyn  ar  eu 
hol.  Ac  o  dan  ddylanwad  y  cyfryw  anhawsderau,  mae 
plant  Israel  yn  digaloni,  ac  yn  troi  i  rwgnach  oherwydd 
iddo  eu  cymeryd  o'r  Aipht,  lle  yr  oedd  beddau  i  gladdu 
y  meirw,  os  nad  nemawr  o  gysur  i'r  byw,  i  le  heb 
gyfleustra  i  wneud  y  gymwynas  olaf  i'w  gilydd. 
Teimlent  y  caent  farw  y  naiU  ar  ol  y  hall  yn  yr  Aipht,  a 
chael  eu  claddu  yn  barchus  gan  eu  hanwyhaid,  yr  hyn 
oedd  yn  fater  tra  phwysig  gan  bob  luddew.  Ond  wrth 
làn  y  Môr  Coch  ni  welent  ddim  gwell  yn  eu  haros  na 
marw  gyda'u  gilydd,  a  gadael  eu  cyrff  ar  y  maes  i  wres 
crasboeth  yr  haul,  ac  i  raib  adar  ysglyfaethus  y  nefoedd, 
a  bwystfilod  y  ddaear.  Ac  fel  hyn  y  gadawyd  Moses 
rhyngddo  a'i  Arglwydd,  heb  neb  yn  cynorthwyo. 

Eithr  ni  effeithiodd  hyn  ar  loewder  llygaid  ei  ffydd 
cf.  Mae'n  edrych  i  fyny,  ac  ar  unwaith  y  mae'n  cael 
gorchymyn  i  osod  y  wialen,  fu  am  enyd  yn  sarph,  ar 
ddyfroedd  y  môr.  Ac  yn  ebrwydd  dyna  ffordd  sych, 
hwylus,  yn  ymddangos  ar  draws  y  môr,  o'r  Aipht  i'r 
anialwch  mawr  yr  ochr  draw.  A  gwyddai  Moses  y 
gallai  ac  y  gwnai  yr  Arglwydd  bob  peth  angenrheidiol  i 
rwyddhau  y  ffordd  trwy  bob  anhawsder.  Ond  wedi 
cyraedd  yr  anialwch  mae  anhawsderau  newyddion, 
gymaint  a'r  Ileill  bron,  yn  gwynebu  y  bobl.  Yr  oedd 
yno  ganoedd  o  lìloedd  o  wŷr,  gwragedd,  a  phlant,  eisieu 
eu  harwain  ganoedd  o  lìlltiroedd  ;  ac  nid  oedd  ond 
anialwch  gwag,  erchyll  yn  y  golwg  i  bob  cyfeiriad.     A 


A     GWROLDEB     YSPRYDOL  133 

deffrodd  y  sefyllfa  enbyd  hono  yspryd  grwgnach  yn  y 
bobl  drachefn.  Gwelaf  rai  phonynt  yn  esgyn  i  gopäu  y 
bryniau  i  edrych  am  ffyrdd,  cerig  milltiroedd,  neu 
Iwybrau  i'r  iawn  gyfeiriad  yn  gyfarwyddyd  iddynt  ar 
y  daith.  Eithr  ofer  a  fu  pob  ymchwiUad,  ac  uchel, 
mewn  canlyniad,  fu  y  llef  yn  erbyn  Moses  am  eu 
cymer^'d  oddiwrth  y  crochanau,  er  gwaethed  y  cyfryw. 

Ond  ni  siglwyd  íîydd  Moses  am  foment  yn  mhresenol- 
deb  yr  anialwch  ar  y  ddaear,  na'r  anialwch  gwaeth  fyth 
yn  meddyhau  y  bobl.  "  Edrychwch,"  meddai,  "  ar  y 
golofn  gwmwl  yna  sydd  yn  ymsymud  ar  ochr  y  bryn 
draw,  dyma  i  chwi  gareg  filltir  a  giiide  yn  un.  A  phan 
ddaw  y  nôs,  hi  a  dry  yn  dân  i'ch  harwain  trwy  holl 
dyw^'llwch  yr  anialwch." 

2.  Givdodd  Moscs  yn  Níhü  y  gwyrih-n'neuthnnor  i  orch- 
fygn  anhawsderan  tlodi  ei  bobl  ar  en  taith. 

Gan  fod  plant  Israel  i  ymdeithio  trwy  anialwch  di- 
ffaeth,  Uwm,  a  gwyllt,  yr  oedd  eu  rhagolygon  dynol  am 
fwyd,  diod,  a  diUad,  yn  hynod  dywyll.  Yr  oedd  y  daith 
i  gymeryd  deugain  mlynedd  o  ran  amser,  a  chanoedd 
o  filltiroedd  o  ran  pellter,  a  dim  darpariaeth  ar  gyfer 
hyny,  ond  yr  hyn  allent  ei  gludo  gyda  hwynt  o'r  Aipht. 
Ni  chrybwyUir  iddynt  dderbyn  gan  yr  Aiphtiaid,  cyn 
cychwyn,  ond  Uestri  a  dodrefn,  arian  ac  aur,  a  gwisg- 
oedd.  Yr  oedd  cymeryd  cyflawnder  o  fwyd  a  diod  o'r 
Aipht  i  ganoedd  o  filoedd  o  bobl,  am  ddeugain  mlynedd 
o  daith,  yn  anmhosibilrwydd  dynol.  Yn  ol  barn  llawer 
o'r  ysgoleigion  Beiblaidd,  nid  yw  nifer  y  milwyr  anfon- 
wyd  gan  Brydain  i'r  Transvaal  ond  bychan  o'igymharu  á'r 
nifer  o  blant  Israel  a  ymdeithiasant  o'r  Aipht  i  Wlad  yr 


134         PERTHYNAS     FFYDD    YN     NUW 

Addewid.  Ac  yr  oedd  cyflenwi  ein  milwyr  yn  Affrica  â  hoU 
angenrheidiau  eu  hymgyrch  yn  costio  i'r  wlad  hon  tua  mil- 
iwn-a-haner  o  bunau  bob  wythnos.  Oddiar  unrhyw  safle 
ddynol,  gan  hyny,  buasai  cychwyn  o'r  Aipht  yn  wallgof- 
rwydd  hoUol.  Eithr  mae  addewidion  Duw  yn  cymeryd  i 
mewn,  nidy  gallu  a'r  dealltwriaeth  dynol,  eithr  ei  allu  a'i 
ddealltwriaeth  ei  hun.  A  dyma  oedd  gwrthddrych  ffydd 
Moses.  Gweithredai  ar  aflu  a  gwybodaeth  anfeidrol  fwy 
na'r  eiddo  ei  hun.  Sylweddolai  athryhth,  gallu,  a  chariad 
Duw  i  gyflawni  gwyrthiau  parhaol  fuasai  yn  cyflawni 
angenion  ei  bobl  ar  eu  taith.  Yn  fuan  wedi  croesi  y 
môr  am  yr  anialwch,  maent  yn  dechreu  cael  eu  bHno 
gan  syched  poenus,  ac  nid  oedd  dyfroedd  yn  y  golwg — 
yr  un  "ffynon  y  dyfroedd  byw"  yn  tarddu  o'r  ddaear, 
nac  hyd  nod  bydewau  wedi  eu  cloddio.  Eithr  gwelai 
Moses  yn  ei  Arglwydd  y  gwyrth-wneuthurwr  i  orchfygu'r 
anhawsderau  hyny.  MeddyHodd  rhai  ohonynt  fod  y 
cyflenwad  wedi  dod,  hefyd,  pan  welsant  ddyfroedd 
Mara,  ond  buan  y  siomwyd  hwynt  gan  y  chwerwder 
mawr  a'i  gwnaeth  yn  anyfadwy.  Eithr  meddai  Moses 
sicrw'ydd  ff^'dd  y  cyfarfyddai  yr  Arglwydd  â'r  achos. 
Ac  yn  fuan  mae  yn  dechreu  siarad  wrth  Moses.  "  A  weli 
di  y  goeden  fach  acw,  Moses  ?  Cymer  hi  i  fyny,  a  thafl 
i'r  dyfroedd."  Gwnaeth  Moses  yn  ol  y  gorchymyn,  a 
daeth  y  dwfr  yn  beraidd,  dymunol,  ac  yfadwy  ar  un- 
waith.  Mae  y  bobl  yn  dechreu  canniol  y  dwfr  a  chanmol 
Moses  am  enyd,  eithr  gofalodd  ef,  fel  pob  gwir  Sant,  am 
roddi  yr  hoU  fawl  i'w  Arglwydd.  Eithr  buan  y  trôdd  yr 
oll  yn  rwgnach  drachefn.  Byw  wrth  olwg  yr  oedd  y 
bobl ;   Moses  yn  unig  oedd  yn  byw  wrth  ffydd.     Mae  y 


A     GWROLDEB    YSPRYDOL  135 

bobl,  yn  eu  hymdaith,  yn  gweled  fod  y  darpariadau 
cychwynol  ar  ddarfod,  ac  wrth  ddringo  y  bryniau,  ac 
edrych  yn  mlaen,  ni  welent  ond  anialwch  gwâg,  erchyll, 
heb  ddim  yn  tyfu  ynddo,  cyfaddasol  fel  lluniaeth  dyn. 
Ac  maent  yn  bhno  Moses  â'u  grwgnach  eto.  Ond  mae 
ynddo  ef  ddigon  o  ffydd  yn  Nuw  i  fyned  trwy  anialwch 
Arabia,  ac  anialwch  meddyhau  y  bobl.  Na  íiinwch,  mae 
pob  peth  yn  ddiogel :  cewch  ddigon  o  gynahaeth  ar  y 
daith.  "Pa  fodd  hyny,"  meddent,  "nid  oes  i  lawr  yma 
yr  un  golwg  am  ymborth  i  ddyn."  Dichon  hyny,  ond 
rhaid  i  chwi  gofio  mai  Duw  biau  i  fyny  hefyd.  Ac  ar 
hyny  mae  y  Manna  rhyfedd  yn  disgyn,  fel  hadau  corian- 
der,  wrth  ddrysau  eu  pebyll,  o  foreu  i  foreu ;  ac  ieir  y 
mynydd,  yn  ol  gorchymyn  Duw,  yn  cadw  eu  "planiau" 
i  wneyd  swper  iddynt  o  hwyr  i  hwyr.  Ac  ar  gyfer  y 
Sabboth  mae  cyflenwad  dwbl  yn  dyfod,  i  fod  yn  wers 
barhaol  i'r  Eglwys  i  wneud  gan  Heied  o  oruchwyhon 
bydol  ag  sydd  yn  bosibl  ar  ddydd  yr  Arglwydd.  At  hyn 
oll,  fe  gredodd  Moses,  yn  nghanol  anialwch  di-fasnach, 
y  gofalai  yr  Arglwydd  am  ddilhid  i'w  bobl.  A'r  ffordd 
gymerodd  Efe  oedd  cadw  y  dillad  oedd  ganddynt  heb 
heneiddjp.  Mae  yn  anhawdd  gwybod  beth  wnaeth  â 
dillad  y  plant  oedd  ar  dyíìant,  os  na  wnaeth  iddynt  dyfu 
gyda  hwynt.  Nid  oedd  hyny  uwchlaw  gahu  y  Gwyrth- 
wneuthui^wr  anfeidrol.  Ac  fel  hyn  y  digonwyd  hwy  â 
Uuniaeth,  ac  y  cadwyd  hwy  rhag  noethni,  mewn  ymdaith 
o  ddeugain  mlynedd  yn  yr  anialwch.  Ac  ah  !  onid  yw 
wedi  arwain  llawer  o  weddwon  ac  amddifaid  trwy 
anialwch  y  byd  hwn,  yn  ngrym  cyfres  o  wyrthiau  cy- 
ffredin  ei  drugaredd  ?     Mae  Uawer  o'r  cyfryw  heddyw, 


136         PERTHYNAS     FFYDD     YM     NUW 

sydd  yn  aros  mewn  syndod  diolchgar  uwchben  adolygiad 
o  fân-wyrthiau  dwj^ol  rhagluaiaeth,  yn  eu  dwyn  trwy 
anhawsderau  tlodi  taith  eu  hanialwch  hwynt ;  a  rhyfeddu 
y  byddant,  o  "fryniau  Caersalem,"  ar  y  modd  yr  ar- 
weiniodd  yr  Arglwydd  hwynt  am  y  "deugain  mlynedd" 
hyn. 

3.  Gwclodd  Moses  yn  Nuiv  y  Pen-rhyfdwr  maií'r  i  orch- 
/ygu  gclynion  ci  bobl  ar  y  daith. 

Bhnid  plant  Israel  yn  eu  hymdaith  gan  elynion  pen- 
derfynol  a  chreulon,  ar  fôr  a  thir,  yn  ol  ac  yn  mlaen. 
Ymhdid  hwynt  gan  yr  Aiphtiaid,  a  gwrthwynebid  hwynt 
ar  eu  ffordd  gan  Amelec,  Og  brenin  Basan,  &c.  Eithr 
gwelai  Moses  yn  ei  Arglwydd  y  Pen-rhyfelwr  galhiog  i 
ddyrnu  y  mynyddoedd  â  chacwn,  ac  i  beri  i  un  ymhd 
mil.  Teimhii  Moses  fod  addewidion  dianwadal  Duw 
Hollalluog  yn  cartrefu  yn  y  wialen  gariai  yn  ei  law. 
Prin  yr  oedd  plant  Israel  wedi  cyraedd  glàn  y  Môr  Coch 
nad  oedd  yr  Aiphtiaid  yn  dechreu  aflonyddu  yn  nghylch 
eu  hymadawiaid.  Adeg  o  tcst  neiUduol  i  ffydd  Moses 
oedd  hwn.  Yr  oedd  y  môr  mawr  o'i  flaen,  Pihahiroth  a 
Baal-scplion  ar  bob  tu,  a'r  Aiphtiaid  yn  ymbarotoi  i  ymhd 
o'r  tu  ol.  Eithr  ni  siglodd  ffydd  gŵr  Duw.  Credodd 
yn  ffyddlondeb  ei  Arweinydd,  er  fod  y  bobl  yn  llefain 
yn  ei  wyneb  wrth  y  miloedd.  "  Ai  am  nad  oedd  beddau 
yn  yr  Aipht  y  dygaist  ni  i  farw  yn  yr  anialwch  ? 
Paham  y  gwnaethost  fel  hyn  à  ni,  gan  ein  dwyn 
allan  o'r  Aipht  ? "  Ond  yr  oedd  atebiad  ffydd  Moses 
idclynt  yn  barod,  er  nad  oedd  dim  eto  yn  y  golwg.  "  Nac 
ofnwch,  seiwch,  ac  edrychwch  ar  iachawdwriaeth  yr 
Arglwydd,  yr  hwn  a   wna   i  chwi   heddyw^   oblegid   yr 


A    CtWROLDEB    YSPRYDOL  137 

Aiphtiaicl,  y  rhai  a  welsoch  chwi  lieddyw,  ni  chewch 
eu  gweled  byth  ond  hyny."  Hyn  oll  a  ddywedodd  Moses 
pan  nad  oedd  dini  yn  weledig  ond  i  lygad  ffydd.  "Yr 
Arglwydd,"  meddai,  "a  ymladd  drosoch.  Am  hyny 
tewch  chwi  a  sôn."  Yna  mae  Moses,  gyda  ffydd  yn  ei 
galon,  a'r  wialen  yn  ei  law,  yn  codi  ei  let  at  yr  Arglwydd, 
Ni  chofnildir  beth  a  waeddodd  ;  dichon  na  wnaeth  ond 
gwaeddi  am  y  cynlhin  dwyfol  o  ymwared,  oblegid  yr 
oedd  y  sefyllfa  uwchlaw  diniadaeth  ddynol.  Eithr 
gwobrwywyd  ei  rfydd  yn  ddioedi,  oblegid  dywed  yr 
Arglwydd,  "  Paham  y  gwaeddi  arnaf ,  dywed  wrth  feibion 
Israel  am  gerddsd  rhagddynt.  A  chyfod  dithau  dy 
wialen,  ac  estyn  dy  law  ar  y  mòr,  a  hollta  ef,  a  meibion 
Israel  a  ânt  trwy  ganol  y  môr  ar  dir  sych."  Mae  y  Pen- 
rhyfelwr  ar  unwaith  yn  gosod  ei  gynlhm  mewn  gweith- 
rediad — yn  gorchymyn  i'r  angel  oedd  yn  arwain,  a'r 
golofn  niwl  oedd  o'r  tu  blaen,  symud  i'r  tu  ol,  rhyng- 
ddynt  a'r  Aiphtiaid  ;  ac  yr  oedd  yr  ochr  at  yr  Aiphtiaid 
yn  dywyll,  a'r  ochr  at  feibion  Israel  yn  oleu.  Yna  mae 
Moses  yn  estyn  ei  law  ar  y  môr,  a'r  Arglwydd  yn  gyru  y 
môr  yn  ei  ol  trwy  ddwyreinwynt  cryf  ar  hyd  y  nos.  Ah  ! 
dyma  ddernyn  o  bcirianwaith  na  ellir  ei  ddynwared  byth 
gan  athrylith  ddynol.  Mae  dynion  wedi  gallu  gwneuthur 
canals  o  ddwfr  trwy  dir  sych,  ond  dyma  yr  Arglwydd 
wedi  gwneuthur  canal  sych  trwy  fôr  cynhyrfus.  Ond 
yn  fuan  wedi  i  feibion  Israel  ymsymud  trwy  ganol  y 
môr,  mae  yr  Arglwydd  yn  gweled  yr  Aiphtiaid  yn  ymlid 
ar  eu  hol,  ac  Efe  "a  cdrychodd  ar  yr  Aiphtiaid  trwy  y 
golofn  dân,"  ac  mae  rhyw  nerth  ofnadwy  yn  edrychiad 
Duw.     Efe  a  edrychodd  nes  yr  oedd  olwynion  eu  cer- 


138        PERTHYNAS    FFYDD    YN     NUW 

bydau  yn  neidio  oddiar  eu  hechelydd.  Dynia'r  rhybudd 
iddynt  ei  fod  yn  dyfod  yn  ei  ryferthwy.  A  daeth  yr 
Aiphtiaid  i  ddeall  y  rhybudd,  oblegid  dywedasant, 
"  Ffown  oddiwrth  Israel,  oblegid  yr  Arglwydd  sydd  yn 
ymladd  drostynt  yn  erbyn  yr  Aiphtiaid."  Ond  mae  yn 
rhy  hwyr  i  dynu  yn  ol,  oblegid  mae  yr  Arglwydd  wedi 
tori  eu  rctreai  am  byth.  Yn  fuan  aeth  y  gair  i'r  front  yn 
hyspysu  am  ddinystr  yr  Aiphtiaid,  yr  hyn  a  lanwodd 
wersylloedd  Israel  â  gorfoledd  a  chàn.  Yr  oedd  yno 
"gôr  meibion"  yn  cael  ei  arwain  gan  Moses,  a  "chôr 
merched"  yn  cael  ei  arwMÌn  gan  ei  chwaer  Miriam,  yr 
hon,  g>"da'i  thympan,  oedd  yn  cadw  y  merched  mewn 
iunc — gwaith  digon  anhawdd  yn  fynych.  Erioed  ni 
chlywyd  mwy  o  ganu  â'r  yspryd  na'r  adeg  ryfedd  yma. 
A  beth  bynag  am  y  gerddoriaeth,  yr  oedd  yr  emynau  yn 
y  ddwy  gân  yn  odidog  iawn — yn  gymaint  felly  ag  i  gael 
eu  diogehi  yn  y  Canon  ysprydoledig  i  holl  oesau  y  byd. 
Fel  hyn  y  gorchfygodd  Duw  elynion  ei  bobl.  Ac  yn  yr 
ymdaith  i'r  anialwch,  sicrhaodd  Duw  iddynt  fuddugol- 
iaethau  i'r  graddau  yr  ufuddhaent  i'w  orchymynion  Ef. 
A  bu  yn  ffyddlon  i  ymladd  eu  brwydrau  hyd  nod  mewn 
adegau  o  anffyddlondeb  ar  eu  rhan  hwy. 

Mae'r  Arglwydd  yr  un  bob  amser  i'w  bobl.  Ni 
chollodd  ei  bobl  eu  brwydrau  erioed  tra  yn  ffyddlon  i'w 
Harglwydd.  Gwir  i  Gristionogaeth  golli  meddiant  a 
gafael  ar  wlad  yr  addewid,  eithr  ni  chymerasai  hyny 
byth  le  pe  buasai  yr  Eglwys  gyntefig  wedi  cadw  ei 
phurdeb  a'i  ffyddlondeb  i  egwyddorion  a  bywyd 
ysprydol  yr  efengyl,  fel  ei  dysgir  yn  y  Testament 
Newydd.     Fe  gollodd  yr  eglwys  ei   Duw  cyn  colli  ei 


A    GWROLDEB    YSPRYDOL  139 

gwlad.  Nid  oes  dini  gwanach  na  Christionogaeth 
lygredig,  eithr  mae  Cristionogaeth  bur  yn  anorchfygol 
yn  ei  pherthynas  â'r  byd.  Y  gelyn  sydd  yn  dod  i  mewn 
fel  afon,  ac  nid  y  gelynion  sydd  yn  ymosod  oddiallan 
sydd  yn  peryglu  bywyd  gwledydd  Cristionogol.  Mae 
llygredigaeth  pabyddol  yn  graddol  fwyta  i  fyny  fywyd 
y  Spaen,  Itah,  a  Ffrainc.  Fe  wna  yr  un  peth  yn 
Mhrydain  Fawr  mewn  amser,  oddieithr  i  ni  ymegnío  i 
adnewyddu  crefydd  ysprydol  bur  yn  y  tir.  O  !  pa  bryd 
y  daw  trigohon  Prydain  i  sylweddoh  yn  fwy  cyffredinol 
mii  ffyddlondeb  i  Arglwydd  Dduw  Israel  ydyw  amod 
fawr  gwir  Iwyddiant  ?  Mae  Ile  ci^yf  i  ofni  ein  bod  yn  y 
peth  hwn  mewn  cyíîwr  dirywiedig. 

III. — FOD     FFYDD     YN     NUW    YN     GWROLI     I     FEDDIANNU 
GOREU    Y   BYD   ARALL. 

Yr  oedd  Moses  yn  "edrych  ar  daledigaeth  y  gwobrwy." 
Ac  nis  gallwn  foddloni  ar  y  syniad  mai  manteision 
tymhorol  y  Ganaan  ddaearol  oedd  yn  unig,  nac  yn  benaf, 
gerbron  ei  Iygaid.  Diau  fod  ynddo  ryw  syniad  a 
dyhead  am  gyflwr  gogoneddusach  na  holl  fri,  anrhydedd, 
a  phleserau  breiniol  yr  Aipht.  Mae'n  dra  phosibl  fod  y 
dyheadau  (asỳiratioiis)  lanwai  ei  yspryd,  yn  saethu  yn 
Ilawer  uwch  na'i  amgylîredion  am  y  sefyllfa  oruchel 
hono.  Ond  mae'n  sicr  y  Ilenwid  ei  enaid  â  hiraeth 
am  rhyw  fawredd  annirnadwy.  A  phe  amgen,  mae'n 
sicr  fod  bywyd  Moses  yn  fethiant  a  siomiant ;  oblegid 
ni  chaniatawyd  iddo  fyned  i  mewn  i'r  wlad  ddaearol, 
oedd  yn  llifeirio  o  laeth  a  mêl,  o  gwbl.  Eithr  mae 
genym  bob  sicrwydd  iddo  gyraedd  i'r  Ganaan   nefol. 


140         PERTHYNAS     FFYDD     YN     NUW 

Os  cymerwyd  ef  o'r  ddaear  oddiar  fynydd,  mewn 
modd  sydyn  a  dirgelaidd,  ni  a'i  cawn  yn  ymddangos  ar 
fynydd  arall,  mewn  gogoniant  mawr.  Mae'n  ymddangos 
ar  Fynydd  y  Gweddnewidiad  fel  Llys-genadydd  dros  ei 
oruchwyliaeth  ei  hun,  i  fyned  trwy  ryw  oruchwyhaeth 
bwysig  gyda  Thywysog  y  Bywyd.  Wedi  dadfantellu  ei 
hun  o'r  gogoniant  nefol,  mae'n  cael  ei  lapio  yn  mhlygion 
gogoniant  y  Gwaredwr  mawr  ;  a  methai  benderfynu 
pa  fwyaf  y  gogoniant  a  adawodd  ynte  y  gogoniant 
y  daeth  iddo  ar  y  mynydd.  Pa  fodd  bynag,  er  mai 
oherwydd  cymeryd  y  rhaglen  yn  ei  law  ei  hun  gyda  tharo 
y  graig  y  bu  raid  iddo  farw  yn  y  mynydd  cyn  croesi'r  afon 
am  Wlad  yr  Addewid,  mae  hyn  yn  ddigon  o  brawf  iddo 
gyraedd  i  safle  o  anrhydedd  mawr  yn  y  Ganaan  nefol. 
Ac  yn  ddiddadl  yr  oedd  rhyw  awyddfrydau  angerddol 
am  ryw  gyflwr  goruchel  tuhwnt  i'w  ddirnadaeth  ef  ei 
hun  yn  ei  lanw  ar  hyd  ei  fywyd.  Mae  dyheadau  pob 
dyn  gwir  ddifrifol  yn  cyraedd  yn  flawer  uwch  na'i  am- 
gyffredion.  Chwenychodd  y  prophwydi,  a  Hawer  o  rai 
cyflawn,  weled  y  pethau  a  welwn  ni,  ac  nis  gwelsaní,  a 
chlywed  yr  hyn  glywn  ni,  ac  nis  clywsant.  I  lawer  yn 
Nghymru,  mae  holl  wirioneddau  yr  efengyl  yn  ddat- 
guddiedig,  eithr  yr  awyddfrydau  amdanynt  yn  cael  eu 
gwanhau  a'u  hedwino  gan  anghrediniaeth  a  chyndyn- 
rwydd.  Eithr  yr  oedd  chwenychiad  Moses  yn  Ihiwer 
mwy  na'i  welediad,  fel  ag  yr  oedd  ei  ffydd  yn  golygu, 
nid  yn  unig  weled  yr  Anwcledig  i  lygaid  ei  goriî,  eithr 
hefyd  i  lygaid  ei  reswm.  Mae'n  ddiau  yr  atdynid  ei 
enaid  gan  y  wobrwy  fawr  hon  yn  nechreu  ei  fywyd. 
Fel  un  yn  byw  yn  wastadol  dan  ddylanwad  ffydd  yn  y 


A     GWROLDEB     YSPRYDOL  141 

Duw  anweledig,  mae'n  sicr  ddarfod  i'w  fam  ardderchog 
ddiwyllio  ei  feddwl  a'i  galon  yn  nghyfeiriad  y  dwyfol  a'r 
ysprydol.  Dywed  Josephus  ddarfod  i  Pharaoh  roddi 
coronbleth  o  arian  ar  ei  ben,  gan  awgrymu,  trwy  hyny,  y 
byddai  coron  yr  Aipht  ar  ei  ben  ryw  bryd  ;  eithr  mae 
y  plentyn,  er  nad  ond  chwe'  mlwydd  oed,  yn  ei  chipio 
ymaith,  gan  ei  tharaw  ar  y  llawr,  nes  oedd  yn 
chwilfriw,  i  awgrymu  mai  nid  yn  yr  Aipht,  eithr  mewn 
amgen  lle,  ac  amgen  cyílwr,  yr  oedd  am  dreuho  ei 
ddyfodol.  Mae  atdyniad  y  sefyllfa  ogoneddus  oedd  yn 
ei  aros  yn  cryfhau  fel  mae'n  nesâu  ati,  a  rhyw  ddiwrnod, 
m.ae'n  myned  mor  agos  at  y  inagiiel  mawr  nes  cael  ei 
dynu  i  fyny  yn  dawel,  sydyn,  ac  annisgwyhadwy  i'r  byd 
ysprydol,  i  fyw  bellach  yn  nghanol  mawredd  a  gogoniant 
anfeidrol  uwchhiw  a  ddychmygodd  erioe^l. 

Mae  pob  gwir  gristion  yn  teimlo  nerth  atdynol  y 
wh\d  hono  wrth  deithio  yn  mlaen  trwy  anialwch  y  byd 
hwn.  Ac  fel  y  mae  yn  dynesu  at  y  maen  tynu  an- 
feidrol  mae'r  atdyniad  yn  cynyddu  yn  barhaus.  A  phan 
mae  y  sant  yn  ymyl  terfyn  y  daith,  mae'n  ymdeimlo  âg 
atdyniad  cynyddol  ac  arbenig.  Hyfrydwch  penaf  bywyd 
yn  y  byd  hwn  ydyw  cael  dylanwadu  arno  yn  hudohis 
gan  sylweddau  y  byd  ysprydol.  Byddai  Mr.  Moody  yn 
alluog  i  dystiolaethu  ei  fod  weithiau  yn  cael  ei  aílonyddu 
gan  ^'  lioinc  sichncss  for  hcai'cii."  Ac  O  !  beth  sydd  mor 
fendigcdig  a  hyn  a  geir  ar  y  ddaear.  Ac  onid  yw  rhai 
ohonom  yn  gweled  gogoniant  Tywysog  y  nef,  ac  yn 
cl^-wed  llais  y  Bugail  da,  ac  yn  arogH  perarogledd  y 
gerddi  tragwyddol  ar  daith  yr  anialwch  ? 


142     PERTHYNAS    FFYDD    YN    NUW,    &c. 

Peraroglau  gardd  Paradwys, 

Disgyn  ar  fy  egwan  fîydd, 
A  hiraethu  am  fyn'd  yno 

Mae  fy  enaid  nos  a  dydd. 
Teimlo'r  ydwyf  atdyniadau 

Gwlad  yr  hedd  ar  f'  enaid  gwan  ; 
Ganaan  nefol,  dal  i  dynu 

Nes  im'  ddod  yn  glir  i'r  làn. 

Nerth  atdynol  y  wlad  hono 

Ydyw  Crist  a'i  gariad  rhad  ; 
Dacw  Fe  yn  llawn  gogoniant 

Ar  ddeheulaw  claer  ei  Dad  ; 
Wrth  im'  edrych  mae'n  fy  nhynu 

Trwy  fy  llygad  ato'n  làn, 
Wrth  im'  wrando  mae'n  fy  nhynu 

Trwy  fy  nghlyw  at  wlad  y  gàn. 

O  Baradwys,  dal  i  dynu, 

Llacia  ngafael  ar  y  byd  ; 
Dal  i  dynu  nes  im'  ddyfod 

Mewn  i'r  wlad  lle  mae  fy  mryd  ; 
Yna,   mi  gàf  drigo  yno, 

Rhodiaf  Iwybrau'r  nef  mewn  gwỳn  ; 
Canaf,    molaf,  byth  heb  dewi, 

'Rhwn  fu  farw  ar  y  bryn. 


MAWREDD    CARIAD    DUW    TUAG 
AT    DDYNION. 


^^Canys  fclly  y  carodd  Diiîv  y  /m/,  fel  y  rhoddodd  Efc  ei 
iimg-ancdíg  Fah,  fcl  na  choller  pwy  bynag  a  grcdo 
ynddo  Ef  ond  caffacl  ohono  fynyd  tragtiyddol." 

lOAN'   iii.    i6. 

I  \YRY  y  bennod  hon  olwg  ar  lachawdwriaeth  dyn 
-L^  yn  ei  ffrwyth,  ei  threfn.  a'i  tharddle — ei  fîrwyth 
yn  y  dyn,  ei  threfn  trwy  Grist,  a'i  tharddle  a'aí  Nuw.  Mae'n 
dod  i  ddyn  trwy  Grist  o  Dduw.  Y  ffrwyth  yn  y  dyn 
ydyw  adenedigaeth.  "  Oddieithr  geni  dyn  drachefn  (neu 
oddifyny),  ni  ddichon  efe  weled  (neu  fyned  i  mewn),  i 
deyrnas  Dduw."  Rhoddir  golwg  ar  adenedigaeth  fel 
bendith  bersonol — "geni  dyn  ;"  ac  fel  cymwysder  cym- 
deithasol — "ni  ddichon  efe  fyned  i  mewn  i  deyrnas 
Dduw."  Gosodir  y  fendith  gerbron  hefyd,  trwy  y  gy- 
mhariaeth  o  wynt,  yn  ei  sicrw-ydd  ymwybyddol,  ac  yn  ei 
dirgelwch — yn  ddeiliadol  deimladwy  fel  y  gwynt,  ac  yn 
ddirgelwch  yn  ei  foddau  fel  y  gwynt. 

Mae  y  drefn  trwy  Grist  drachefn  yn  gorphoredig  yn  ei 
ymgnawdoliad  a'i  farwolaeth  lawnol.  Mae'n  ym- 
gnawdoliad  Duw.  "Ac  ni  esgynodd  neb  i'r  nef,  eithr  yr 
hwn  a  ddisgynodd  o'r  nef,  sef  Mab  y  dyn  yr  hwn  sydd 
yn  y  nef."  Amlygai  ei  hun  fel  ar  y  ddaear,  a  datganai  ei 
fod  ar  yr  un  pryd  yn  y  ncf;  ì'e,  fod  Mab  y  dyn  tra  ar  y 
ddaear  hefyd  yn  y  nef.     Eithr  nis  gallasai  fod  yn  y  nef 


144  MAWREDD     CARIAD     DUW 

fel  Mab  y  dyn  yn  iiiiiíf^  eithr  trwy  focl  hefyd  yn  Fah 
Duw.  Mae  hefyd  yn  farwolaeth  lawnol.  "Ac  megis  y 
dyrchafodd  Moses  y  sarph  yn  y  diffaethwch,  felly  y  mae 
yn  rhaid  dyrchafu  Mab  y  dyn  ;  fel  na  choUer  pwy  bynag 
a  gredo  ynddo  Ef,  ond  caffael  ohono  fywyd  tragwyddol." 
Diau  y  golygir  yma  ddyrchafiad  Crist  ary  groes  fel  lawn, 
a'i  ddyrchaíìad  trwy  weinidogaeth  y  Gair  a'r  Yspryd 
Glân. 

Dysgeidiaeth  bwysig  y  testyn  ydyw  Carìad  Dnw  fel 
tanìdlc  yr  oll.     Mater  y  testyn,  gan  hyny,  ydyw 

Mawredd  cariad  Duw  at  ddynion.  "  Fclly  y 
carodd  Duw,"  &c. 

Dywedodd  un  awdwr  fod  sylwedd  gwirioneddau 
mwyaf  yr  Ysgrythyr  yn  yr  adnod  hon,  a  dywcdwn 
ninau  fod  sylwedd  yr  adnod  yn  y  gair  "/i;//)-."  Rhyw 
air  rhyfedd  ydyw  hwn  :  gall  gynwys  y  bychander  lleiaf 
am  y  mawredd  mwyaf.  Mae  i'r  temig  Ileiaf  o  fater  ei 
"felly,"  i'r  angel  mawr  a  glân  ei  "felly,"  ac  i'r  Duw 
anfeidrol  ei  "  felly."  Genym  ni  nid  yw  ond  gair  Ilanw, 
pan  fyddwn  heb  ddiin  i'w  ddyweyd,  ond  yn  y  testyn 
cynwysa  anfeidrol  gariad :  "  felly  y  carodd — y  carodd 
Duw."  Eithr  pa  felly  ?  Carodd  Duw  y  byd— "  felly." 
Carodd  Duw  y  byd  fel  y  rhoddodd  ei  unig-anedig  Fab 
— "felly."  "Rhoddodd  ei  unig-anedig  Fab  fel  na 
choller,  ond  caffael  ohono  fywyd  tragwyddol" — "felly." 
"Fel  na  choller  pwy  bynag  a  gredo"— "felly."  Mae  y 
"fel"  Iiwn  drachefn  fel  gwas  ffyddlon  yn  cludo  y  cwbl 
i'w  feistr  felly— "fel  y  rhoddodd"— "fel  na  choller."  O  ! 
mae  rhyw  anfeidroldeb  yn  y  gair  hwn,  ac  mae  ynddo 
ystyr  bwysig  nas  gallwn  ond  dywedyd  mewn  syndod  a 


TUAG     AT     DDYNION  145 

gorhoender — "/<?//>• — felly  y  carodd  Duw  y  byd."  Eto, 
mae'n  eglur  fod  y  gwirioneddau  gogoneddus  a  ddysgir  yn 
y  testyn  yn  cael  eu  dwyn  i  mewn  yma  i'n  cynorthwyo 
i  weled  a  gweithio  yn  nes  at  galon  gariadlawn  Duw 
cariad,  ac  i  sylweddoH  ynom  ein  hunain  guriadau  ei 
galon  bur  a  thyner. 

Mae  goleuni  yn  cael  ei  daflu  ar  gariad  Duw  o  bedwar 
cyfeiriad.     Nodwn  yn 

I. — GOLEUNI    Y    BYD    AR    GARIAD    DUW. 

"  Felly  y  carodd  Duw  y  byd." 

Y  gofyniad  a  gŵyd  yn  naturiol  yma  ydyw,  beth  sydd 
yn  y  "byd"  yn  eghu-o  neu  arddangos  mawredd  cariad 
Duw?  Nid  yw  yn  goleuo — yn  egluro — yr  un  ffurf  ag  y 
gwna  yr  haul,  neu  y  nwy,  neu  y  ganwyll ;  eithr  fel  yr 
eglura  caiwas  priodol  y  darhm  sydd  wedi  ei  dynu  arno. 
Pe  buasai  y  canras  o'r  un  IHw  yn  hollol  a'r  darlun,  ni 
buasai  yn  dangos  y  darlun,  eithr  ei  guddio  yn  ei  fynwes 
ei  hun.  Os  o  Hwiau  trymion  y  gwneir  y  darlun,  dyhd  y 
cani'as  fod  yn  oleu,  ond  os  gwỳn  ydyw  y  darlun,  dylai  y 
canvas  fod  o  Hw  tywyll  a  dwfn.  Yn  gyffelyb  i  hyn  mae 
y  byd  pechadurus,  du,  yn  egluro  cariad  gwỳn  y  Duw 
mawr  tuag  ato.  Mae  y  dwyfol  gariad  yn  ymddatblygu 
yn  ei  weithrediad  ar  yr  elfenau  anatdyniadol  a  gwrth- 
darawol  sydd  yn  nghymeriad  dyn — ^y  dyn  cyffredinol  fel 
troseddwr  yn  erbyn  Duw.  Fel  creadur  mawr  gahwn 
amgyffred  paham  y  gallasai  Duw,  ei  Greawdwr,  deimlo 
dyddordeb  mewn  dyn,  eithr  fel  pechadur  mawr,  mae 
mewn  gwrthdarawiad  hollol  â  chymeriad  Duw — mor 
annhebyg  i  Dduw  ag  sydd  bosibL  A  dyma  Ue  yr  amlygir 
L 


146  MAWREDD     CARIAD     DUW 

mawredd  a  nerth  cariad  yn  yr  ymarferol  ag  sydd  ddir- 
gelwch  hoUol  yn  ei  ysgogiadau  mewnol,  i  galon  lygredig. 
Mae  caru  gwrthddrych  heb  atdyniad  ynddo  yn  ymwyb- 
yddiaeth  mewnol  hollol  ddieithr  i'r  galon  ddynol,  ar 
wahân  i  gyffyrddiad  o  eiddo  Duw  trwy  sancteiddiad  yr 
Yspryd  Glân.  Mae  gallu  hunan-ysgogol  yn  wirionedd 
datguddiad  yn  unig,  ac  mae  cariad  hunan-ysgogol  yn 
wirionedd  datguddiad  mewn  modd  neiUduol  iawn.  Ni 
raid  i  bob  dyn,  yn  ei  gyflwr  syrthiedig,  ond  ymwrando 
ar  ei  galon  ei  hun  na  chanf^-dda  fod  y  cyfrif  am  bob 
ymserchiad  o'i  eiddo  i'w  gael  yn  mhrydferthwch,  neu 
atdyniad  gwrthddrychau  ei  serch.  Mae  yn  eu  caru  am  fod 
ynddynt  ryw  elfenau  yn  cyd-daro  â'i  natur  a'i  chwaeth 
ef  ei  hun.  Teimla  y  fam,  yn  ei  pherthynas  â'i  phlentyn, 
fod  ei  serch  nid  yn  unig  yn  cael  ei  roddi  yn  gymaint, 
eithr  yn  cael  ei  gymeryd.  Mae  yn  ei  garu  am  nas  gall 
beidio.  Erys  yr  atdyniad  yn  yr  affinity  rhyfedd  a  fodola 
rhyngddynt.  Eithr  mae  pob  elfen  foesol  ac  ysprydol 
sydd  yn  nghymeriad  y  byd  dynol  syrthiedig  yn  ymdaro 
yn  erbyn  cymeriad  pur  a  sanctaidd  Duw.  Er  hyny, 
"  carodd  Duw  y  byd."  Dyma  gwmpawd  yn  cyfeirio  ei 
nodwydd,  nid  i'r  gogledd,  lle  y  mae  atdyniad,  eithr  i'r 
dehau,  lle  nad  oes  atdyniad.  Dyma  fôr  o  gariad  yn 
afîonyddu,  ymgynhyrfu  hyd  storom  sydd  yn  Ihichio  ei 
dònau  brigwj'u  ar  fihynau  o  eneidiau,  heb  yr  un  lleuad 
na  gwynt  oddiallan  i  effeithio  arno.  Dyma  fôr  eangfawr 
âg  achosyddiaeth  ei  gynhyríìadau  bendigedig  yn  ymgodi 
ohono  ei  hun.  Nid  yw  ei  lanw  parhaus  yn  cael  ei  dynu, 
eithr  ei  wthio  gan  rhyw  elfen  hunan-egni'ol  o'i  eiddo  ei 
hun.  "  Felly  y  carodd  Duw."  Ni  a  wyddom,  fel  pechadur- 


TUAG    AT     DDYNION  147 

iaid,  oddiwrth  yr  hyn  a  wnaeth  Duw  i'r  byd,  ei  fod  yn 
gallu  caru  gwrthddrychau  anatdynol :  eithr  nid  oes 
gan  bechadur  annychweledig  unrhyw  broíìad  sydd  yn  ei 
alluogi  i  ddeall  nerth  mewnol  y  cariad  hwn.  Nis  gellir, 
gan  hyny,  ddatgan  dim  eghirach  iddo  ef  na  "  felly  y  carodd 
Duw."  Ond  mae  y  bobl  sydd  wedi  derbyn  sancteiddiad 
calon  wedi  cyfranogi  o'r  cariad  hwn  ag  sydd  yn  gweithio 
ei  hun  ar  fyd  pechadurus.  Beth  ond  cyfraniad  iddynt 
o'r  cariad  "felly  "  fuasai  yn  peri  i  Paul,  Luther,  Wesley, 
Whitfield,  Carey,  Hunt,  Percy,  ymaberthu  yn  hollol  ar 
yr  allor  er  codi  byd  drwg  a  hollol  lygredig  ?  Pa 
atdyniad  allai  fod,  mewn  gwledydd  paganaidd  ac  an- 
waraidd,  i  ddynion  wedi  eu  dwyn  i  fyny  yn  nghanol 
gwareiddiad  Prydeinig  ?  A  pha  gyfrif  naturiol  elhr 
roddi  dros  fod  chwiorydd  crefyddol  yn  bresenol — 
chwiorydd  o  ddygiad  i  fyny  da,  a  pharchus  a  diwylHedig, 
yn  treuHo  cyfnod  goreu  eu  hoes,  yn  alleys,  conrts  aflan, 
ac  isel-leoedd  y  trefi  mawrion,  ond  eu  bod  wedi  derbyn 
delw  y  Duw  a  garodd  "felly"  yn  eu  hysprydoedd?  Y 
fath  drugaredd  i  fyd  syrthiedig  fod  Un,  ynddo  ac  ohono 
ei  hun,  yn  gaHu  caru  gwrthddrychau'r  anatdyniadol, 
oblegid  yma  yn  unig  yr  oedd  y  gobaith  Ueiaf  am  adferiad 
dynion.  Dyma  ddirgelwch  y  posibilrwydd  o  hyny.  Ac 
at  hyn  oH,  y  fath  ogoniant  sydd  yn  y  ffaith  y  gaH  y  Duw 
mawr,  trwy  ddarpariaethau  ei  gariad  hunan-gynhyrfiol, 
gyfranu  y  cariad  hwnw  i  ddynion.  A  diau  mai  es- 
geulustra  yr  eglwys  i  dderbyn  y  ddelw  hon  ydyw  achos 
ei  haflwyddiant  ysprydol  yn  yr  oes  hon. 

II. — GOLEUNI    YR    UNIG-ANEDIG     FaB    AR    GARI.^D    DuW. 

"  Fel  y  rhoddodd  Efe  ei  Unig-anedig  Fab." 


148  MAWREDD     CARIAD     DUW 

Wrth  adael  i'r  goleuni  hwn  ymuno  â'r  goleuni  deflir 
gan  bechadurusrwydd  a  thrueni  y  byd  syrthiedig,  ym- 
ddengys  y  dwyfol  gariad  yn  dra  gogoneddus.     Nodwn 

(i)  Fod  yr  iiiiíg-aiiCííi<^  Fab  yn  rhodd  fioyaf  Diiw  i  fodau 
drwg,  anhaeddianiwl  a  íf2viihrvfelgar. 

Mae  y  rhodd  leiaf  i  fodau  drwg  ac  annheilwng  yn 
arddangos  mwy  o'r  cariad  hwnw,  sydd  yn  tarddu  o 
gymeriad  moesol  ac  ysprydol,  na'r  rhodd  fwyaf  i'r  sawl 
y  mae  eu  swyn  a'u  prydferthwch  yn  rhoddi  cyfrif  llawn 
am  y  cariad  ei  hun.  Dyna  foneddwr  cyfoethog  yn 
gwneyd  ei  ewyllys,  gan  adael  can'  mil  o  bunau  i'w  blant ; 
ond  tua  diwedd  yr  ewyllys  gweHr  fod  ugain  punt  wedi 
eu  gadael  i  un  a  ystyrid  ei  elyn  penaf  yn  yr  un  ardal. 
Mae  mwy  o'r  cariad  ag  sydd  nodwedd  mewn  cymeriad 
moesol  ardderchog,  yn  angenriieidiol  i  adael  ar  ei  ol  yr 
ugain  punt  hyn,  nag  sydd  angenrheidiol  i  adael  ar  ei  ol 
y  can'  mil  punau  i'w  blant.  Nid  yw  yn  orchest  i'r 
cyfoeth  ddilyn  y  serch  ;  a  chan  mai  y  plant,  oherwydd  eu 
dymunoldeb  i'r  tad,  gynyrchasant  y  serch,  hwynthwy 
hefyd  dynasant  allan  y  rhodd  fawr  ;  eithr  yn  yr  achos 
arall,  mae  y  serch  a'r  rhodd  yn  rhwym  o  darddu  o  ryw 
nerth  godidog  sydd  yn  nghymeriad  y  rhoddwr.  Yn 
gyffelyb  i  hyn,  buasai  y  rhodd  leiaf  o  eiddo  Duw  i 
ddynion  pechadurus  yn  arddangos  mwy  o  gariad  hunan- 
egnîol  Duw  na'r  rhodd  fwyaf  i'r  angeHon  pur,  sanctaidd, 
a  llawn  atdyniad.  Ond  mae  y  fifaith  i  Dduw  gyflwyno  y 
rhodd  fwyaf  yn  bosibl,  er  mwyn  gwrthddrychau  drwg  a 
llygredig,  yn  ein  dwyn  i  bresenoldeb  cariad  sydd  uwch- 
law  pob  dirnadaeth  mewn  mawredd  a  gogoniant. 
"  Rhoddodd  ei  Fab  " — y  Mab  ogymaint  ac  ogyfuwch  â'r 


TUAG    AT     DDYNIÖN'  149 

Tad — y  Mab  yn  yr  liwn  yr  oedd  y  Tad,  fel  ag  yr  oedd 
yntau  yn  y  Tad.  "Yrwyf  fi,"  meddai,  "  yn  y  Tad,  a'r 
Tad  ynof  íìnau."  Os  dywed  neb  fod  y  Mab  yn  llai  na'r 
Tad  am  ei  fod  ynddo,  rhaid  iddo  hefyd  addef  fod  y  Tad 
yn  Uai  na'r  Mab  ain  ei  fod  ynddo  yntau.  Yn  mherthynas 
y  Tad  a'rMab,  yn  gystal  a'r  Yspryd  Glân,  y  mae  nnoy, 
ogyniaint,  a  llai,  yn  golygu  yr  un  peth.  "  Myíi,"  meddai, 
"  a'r  Tad  un  ydym."  "  Y  neb  a'm  gwelodd  i  a  welodd 
y  Tad."  Mae  holl  gyflawnder  personol  a  sylweddol  y 
Duwdod  yn  preswyHo  ynddo  Ef,  nid  mewn  effeithiad, 
eithr  "  yn  gorffoi'ol"  yn  ei  sylwedd  cyflawn.  A'r  Mab 
hwn — un  â'r  Tad — -eghirydd  personol  holl  ogoniant  y 
Duwdod — disgleirdeb  Ihichar  holl  gyfanswm  diderfyn 
goleuni  a  gogoniant  dwyfoldeb  perlîaith — ydyw  y  rhodd 
i  ddynion  colledig.  O !  beth  aUwn  wncud  gerbron  yr 
olygfa  hon?  Dim  ond  dywedyd  mewn  syndod  lles- 
meiriol,  "  Felly  y  carodd  Duw  ! " 

(2)  Fcl  y  rhodd  fwyaf  yr  ocdd  0  angcnrlicidrnydd  yr 
Unig  rodd  ó'r  nalnr  allasai  Duw  gyýtwyno.  "  Fel  y 
rhoddodd  ei  unig-anedig  Fab." 

Ni  wnaethai  rhodd  lai  y  tro,  ac  nid  oedd  gan  Dduw 
rodd  arall  gyfartal  i'w  chytìwyno.  Dyma  yr  unig  Fab 
genedlwyd    yn    yr    heddyw   diddechreu   a   diddiwedd. 

ÌDyma'r  Un  sydd  â'i  Fabolaeth  yn  ogyfoed  â  Thadolaeth 
y  Duwdod.  Mae  y  Dadolaeth  ddwyfol  yn  dragwyddol, 
ac  felly  mae  y  Fabolaeth  ddwyfol  yn  dragwyddol.  Fel 
y  cyfryw  y  mae  yn  unig-anedig  Fab  Duw.  Dyma'r 
unig  rodd  ddigonol ;  ac  os  dywedir  ei  bod  yn  fwy  na 
digon,  rhaid  dyweyd  ei  bod  yn  fwy  na  digon  i'w  dewis  o 
angenrhaid  yn  lle  rhodd  Uai  na  digon  ;  oblegid  buasai 


150  MAWREDD     CARIAD     DIJW 

pob  rhodd  feidrol  yn  llai  na  digon,  a  rhaid  oedd  cyflwyno 
rhodd  anfeidrol.  Mewn  ystyr  bwysig,  gan  hyny,  mae 
Duw  wedi  rhoddi  o'i  brinder — "  yr  unig-anedig  Fab." 
Dywed  un  awdwr  galluog  fod  yr  Efengylau  wedi  dwyn 
i'r  golwg  reol  newydd  o  rifyddiaeth,  sef  ein  bod  i  farnu 
cariad  a  haelfrydedd,  nid  oddiwrth  beth  mae  un  yn  ei 
roddi,  eithr  oddiwrth  yr  hyn  sydd  yn  aros  ar  ol  rhoddi. 
A  dyma  he  y  ceir  test  caled  a  manwl  i  benderfynu  ncrth 
yspryd  hunan-aberthol.  Pan  wyhai  Crist  y  bobl  yn 
bwrw  i'r  drysorfa,  gwelai  rai  yn  rhoddi  symau  lled 
fawr,  ond  nid  ymddangosai  yn  foddhaol  iawn  wrth  syllu 
arnynt ;  eithr  yn  y  man  dyma  wraig  weddw  dlawd  yn 
dyfod,  gan  fwrw  llai  i'r  drysorfa  o  bosibl  na  neb  ohonynt. 
Wrth  edrych  arni  mae  ei  wyneb  bendigedig  yn  dis- 
gleirio  a  llewyrchu  gan  foddlonrwydd  pur.  Braidd  na 
chlyw'af  rai  ohonynt  yn  gofyn  yn  genfigenllyd,  Paham 
yr  wyt  yn  anrhydeddu  hon,  y  rhoddydd  lleiaf,  â  mwy  o 
dy  foddlonrwydd  a'th  gymeradwyaeth  na  neb  ohonom  ? 
"  Ah,"  meddai  yntau,  "  ei  gweled  yn  debycach  i  fy  Nhad 
na'r  un  ohonoch  yr  ydwyf.  Pan  yr  anfonodd,  ac  y 
rhoddodd  y  Tad  Fi^  nid  oedd  yno  yr  un  Mab  fel  Fi  i 
aros — yr  unig  Fab  ydwyf ;  ac  yr  w'yf  yn  hoffì  y  wraig  hon 
am  ei  bod  mor  debyg  i  fy  Nhad.  Ni  ddarfu  i  chwi  fwrw 
ond  yr  hyn  oedd  yn  ngweddill  genych,  '  ond  hon  o'i 
heisieu  a  fwriodd  i  mewn  yr  hyn  oU  a  feddai,  sef  ei  holl 
fyivyd^^  ac  os  ei  holl  fywyd,  ei  liiiiiig  fywyd.  O  !  yr  wyf 
yn  gweled  delw  fy  Nhad  yn  disgleirio  yn  ngwyneb  y 
weddw  dlawd  hon."  Dyma  reol  Duw  i'w  gariad  ei  hun, 
a  dyma  ei  reol  i  gariad  pawb  sydd  wedi  dod  dan  holl 
driniaetliau  ei  ras  a'i  Yspryd.     "  Fclly  y  carodd  Duw." 


TUAG     AT     DDYNION  151 

(3)  Rhoddodd  Diiw  ei  Fab  i  dd'toddef  a  inarw  yn  ein 
cnaiüd  ni^  ifodyn  Abeiih  lawnol  dros  ein  pechodau  ni. 

Nicl  talu  ymweliad  nawddogol  (ỳalronizing)  â'r  ddaear, 
i  bery  traul  fawr  i  blant  dynion  yn  y  croesawiad  iddo  fel 
brenhinoedd  daearol,  wnaeth  Mab  y  Brenin  tragwyddol, 
eithr  dyfod  i  lawr  o'i  safle  o  anrhydedd  anfeidrol  yn  y 
nef  i'n  cnawd  a'n  natur  ni,  ac  yn  ein  natur  i  "iselderau 
y  ddaear,"  ac  yn  "  iselderau  y  ddaear "  i  ddioddef  a 
marw  yn  ein  lle  ni.  Yn  yr  ymgnawdohad,  mae  y  Duw 
y  pechasom  yn  ei  erbyn  wedi  dod  i'n  hymyl  ni — i 
gyraedd  galw  a  gafael ;  ac  yn  y  farwolaeth  lawnol  mae 
wedi  gwneud  posiblrwydd  anrhydeddus  i  ninau  fyned  i 
gymundeb  cyfamodol  âg  Ef.  Yn  yr  hyn  oll  ag  ydyw  ac 
a  wnaeth,  mae  Crist  yn  llenwi  y  gwagle  poenus  oedd 
rhwng  "iselderau  y  ddaear"  ac  "uchelderau  y  nefoedd" 
— rhwng  y  pechadur  damniol  a'r  Duw  cylìawn.  Ac  er 
sicrhau  amcan  mawr  y  dwyfol  gariad  tuag  at  ddynion,  yr 
oedd  yr  hoU  ymddarostyngiad,  a'r  dioddef,  a'r  marw 
gwaradwyddus,  yn  angenrheidrwydd  hollol,  ac  nid 
damwain  ei  amgylchiadau  ar  y  ddaear.  Y  fath  nerth 
anamgyffredadwy  o  gariad  at  bechaduriaid  oedd  yn 
angenrheidiol  i  anfon  yr  unig  Fab  gwir  freiniol — nid  i 
nawddogi  dynion,  eithr  i  ddioddef  pob  gwawd,  dirmyg, 
edliwiadau,  dirdyniadau  corfforol,  beichiau  meddyliol, 
ac  yn  y  diwedd  farwolaeth  fel  troseddwr  cyhoeddus,  yn 
nghanol  troseddwyr  cyhoeddus,  ac  o  dan  gawodau  o 
gabledd  y  sawl  y  dioddefai  drostynt.  O !  nid  oes  genym 
yma  ond  llefain  eto  mewn  syndod,  "Felly  y  carodd  Duvy 
y  byd." 


152  MAWRÈDD     CARIAD     DUW 

(4)  Rìioddodd  D'.IW  i  ddioddcf  a  1ììcinv  Yì'  iiiiis^-aiicdig 
Fah  a  garai  yn  anfcidrol. 

"Hwn,"  meddai,  "yw  fy  anwyl  Fah,  yn  yr  hwn  y'm 
boddlonwyd."  Meddai  y  lle  nchaf  yn  serchiadau  a 
meddwl  ei  Dad.  Mae  Crist  mor  ogoneddus  nes  tynu 
allan  nerth  ac  yni  mwyaf  y  galon  ddwyfol.  Pan  y  mynai 
Duw  ei  ddrylho  Ef,  mynai  hefyd  ei  garu  gydag  angerdd- 
olrwydd  anfeidrol.  Pan  y  gadawodd  Ef  i  riddfan,  a 
myned  dan  y  fath  faich  o  dristwch  yn  yr  ardd,  nes  i'w 
chwys  ddisgyn  oddiwrtho  fel  dafnau  gwaed — pan  drodd 
ei  gefn  arno,  ac  y  gadawodd  Ef  ei  hunan  i  ymladd  â 
byddinoedd  y  tywyllwch,  ac  i  gyfarfod  hawhau  y  llyw- 
odraeth  ddwyfol,  ac  ingoedd  angau — y  pryd  hwnw  yr 
oedd  cefnfor  anfeidrol  cariad  y  Tad  at  y  Mab  mewn 
cynwrf  annesgrifiadwy, — y  pryd  hwnw  sibrydai  y  Tad 
ynddo  ei  hun — "Hwn  yw  fy  anwyl  Fab,  yn  yr  hwn  y'm 
boddlonwyd."  Paham  gan  hyny  y  gadawodd  y  Tad  y 
Mab,  a  garai  mor  fawr,  yn  nghanol  y  fath  warth,  dirmyg, 
traUod,  erledigaeth,  a  dioddehadau  ?  Paham  y  gadawyd 
Ef  ei  hunan,  heb  neb  o'r  bobl  gydag  ef,  yn  nghanol 
corwyntoedd  a  thymestloedd  daear  ac  uffern  ?  Pa  fodd 
y  mae  deall  y  Duwdod  mawr  fel  un  da,  a  chyliawn,  a 
chyson  âg  Ef  ei  hun,  yn  ngwyneb  y  ffeithiau  rhyfedd 
hyn  ?  Nid  oes  genym  ddim  i'w  gyfiwyno  mewn  atebiad, 
ond  "  Felly,  felly  y  carodd  Duw  y  byd  !  " 

(5)  Mac  yr  ìinig-ancdÌ!i  Fab  yn  rJiodd  ("gifl")  i  bwy 
hynag  a'i  dcrbynio.     ''  Rhoddodd  ei  unig-anedig  Fab." 

Nid  benthyg  ydyw  y  Mab  i'r  neb  a  gredo,  eithr  rhodd 
unwaith  ac  am  byth.  Pwy  bynag  sydd  wedi  derbyn  y 
Mab  fel  Gwaredwr  cyílawn,  ni  raid  iddo  ofni  y  daw  y 


TUAG    AT     DDYNIÖN  153 

Tad  i'w  geisio  yn  ol  byth.  Benthyg  ydyw  holl  bethau 
daear — cyfoeth,  pleserau,  perthynasau,  cyfeillion,  iechyd, 
a  bywyd  yn  eu  ffurf  presenol,  ie,  hyd  nod  lawer  o  elfenau 
dymunol  a  manteisiol  yn  y  byd  crefyddol.  Dyna  ydyw 
hoU  weision  Duw — yn  weinidogion,  blaenoriaid,  ac  ar- 
weinwyr  yr  eglwysi ;  a'r  tadau  a'r  mamau  yn  Israel ;  ac 
mae  y  Tad  yn  cymeryd  y  benthygadref  yn  fynych.  O  !  y 
Ilu  o  weision  ser;ìffaidd  sydd  wedi  myned  yn  ol  at  yr 
Hwn  a'u  hanfonodd  yn  ystod  y  blynyddoedd  diweddaf. 
Ond  mae  Meistr  yr  oll  yn  aros — rhodd  dragwyddol  ydyw 
i'w  bobl.  Mae  "Crist  ynddynt  yn  obaith  o'r  gogoniant," 
"  Yn  preswylio,  ac  wedi  ei  ffurfio  ynddynt."  Nid  benthyg, 
eithr  rhodd.  I'r  pechadur  annychweledig  yn  unig  y 
mae  Efe  hyd  yma  yn  fenthyg.  Bechadur,  pe  byddet 
farw  yn  awr,  collet  Grist  am  byth ;  nid  yw  eto  ond  benthyg 
i  ti.  O !  cred  ynddo  yn  awr,  fel  y  delo  y  benthyg  yn 
rhodd  bersonol  a  thragwyddol  i  ti.  Y  fath  gariad  sydd 
yma  yn  rhoddi  ei  unig  Fab,  unwaith  ac  am  byth  i 
bechadur  coUedig.  Buasai  yn  annhraethol  fraint  i  ni 
gael  ei  fenthyg,  ond  beth  ddywedwn  yn  yr  olwg  arno 
fel  Rhodd  ?     Dim  ond  "  Felly  y  carodd  Duw." 

III. — GOLEUNI    lACHAWDWRIAETH    BEKSONOL    AR    GARIAD 

Duw. 

"  Fel  na  choller,  ....  ond  cafîael  ohono  fywyd 
tragwyddol." 

Mae  mawredd  cariad  Duw  yn  cael  ei  amlygu  mewn 
iachawdwriaeth  gyrìawn  pan  yr  ystyrir — 

(i)  Mawrcdd  y  golledigacth  y  gwarcdir  pcchadiir  ohoni. 
"  Fel  na  choller:' 


154  MAWREDD     CARIAD     DUW 

Er  nas  gellir  dyweyd  fod  pechadur  ar  goll  o  ran  ei 
hunandeb  (identity)^  mae  yr  elfenau  unol  a  chyd-doddol, 
sydd  yn  rhoddi  gwerth  ar  ei  fodolaeth,  ar  goll.  Mae  yn 
golledig  yn  ei  berthynas  â  Duw — dim  undeb  a  chymun- 
deb  â'r  Llywydd  mawr  mewn  serch  nac  amcan.  Mae  y 
pryfyn  dibynol  yn  ceisio  byw  yn  annibynol.  Mae  rhyw- 
beth  ar  goll.  Mae  pechod  wedi  ysgaru  rhyngddo  â 
Duw,  fel  nad  yw  cymeriad  Duw  yn  cael  ei  ddylanwad 
priodol  arno.  Mae  hefyd  yn  goUedig  yn  ei  berthynas  â 
chreaduriaid  moesol  da  llywodraeth  Duw.  Mae  ar  goll 
i'w  cymdeithas  hwynt — dim  affinily  ysprydol  rhyngddo  â 
hwynt — dim  archwaeth  at  eu  bwyd,  na  blas  ar  eu  geiriau 
na'u  hymarweddiad  hwynt.  Drachefn,  mae  ynddo 
elfenau  a'i  gwna  yn  golledig  i'w  gyfoedion  pechadurus 
yn  y  man.  Yn  y  presenol,  saif  eu  pleserau  a'u  cyfeill- 
garwch  yn  eu  cyd-berthynas  â  phefhau  gwâga  darfodedig 
y  byd  hwn.  Eithr  coHir  y  pethau  hyn  yn  fuan,  ac  yna, 
byddant  ar  goU  i'w  gilydd  am  byth.  Bydd  pob  cyd- 
darawiad  wedi  troi  yn  wrthdarawiad,  a  phob  deniadaeth 
wedi  troi  yn  edhwiaeth.  Er  yn  yr  un  Ue,  ni  byddant 
byth  yn  yr  un  yspryd.  Nis  oes  cyfeillgarwch  yn  uffern 
— neb  yn  cerdded  yn  mreichiau  eu  gilydd,  eithr  pob  un, 
yn  ngrym  hunanaeth  anniwalladwy,  yn  ymladd  yn  erbyn 
pawb  er  ei  fwyn  ei  hun,  a  phawb  fel  yntau — cymdeithas 
wedi  ei  dileu  trwy  yr  holl  whid  ofnadwy  hono.  Pawb 
yn  bod,  eithr  pawb  ar  goll  i'w  gilydd.  Unwaith  eto, — 
mae  mewn  pechadur  elfenau  a'i  gwna  yn  golledig  iddo 
ei  hun.  Bydd  ynddo,  nid  crynhoad,  eithr  gwrthdyniad 
gaUuoedd  yr  enaid  am  dragwyddoldeb.  Bydd  ei  aUu- 
oedd  yn  ddychryn  i'w  gilydd,  ac  megys  yn  ceisio  dianc 


TUAG    AT     DDYNION  155 

oddiar  eu  gilj^dd,  ac  eto  yn  gorfod  cyd-aros  mcwn  rhyw 
ymwybyddiaeth  poenus  ac  ofnadwy.  A  phe  gallent 
ddianc  nid  oes  unlle  i  fyned,  oblegid  nid  ydynt  mewn 
cymod  â'u  cylchyniadau  (environmeiits).  Mae  arnynt  eu 
hofn — y  cof  ofn  y  gorphenol — y  gydwybod  ofn  y  Duw 
presenol ;  a  threnga  gobaith  ar  riniog  y  dyfodol.  Mae 
pob  peth  dymunol  oddimewn,  ac  oddiallan,  ar  goU — 
perfîaith  ddyryswch  wedi  dyfod  ar  berthynas  y  cyfaddas- 
iadau  a'r  cylchyniadau.  O !  dyma  golh  ofnadwy  !  Ond 
mae  y  testyn  yn  amlygu  cariad  mawr  Duw  tuag  atom, 
"Fel  na  choUer."  Mae  iia  y  dwyfol  gariad  yn  waredig- 
aeth  lawn  rhag  y  cyfryw  golh.  O  !  bechadur,  dianc  ani 
dy  fywyd  i  gysgod  y  "iVa  choUer"  bendigedig  hwn. 

(2)  Mawrcdd  y  bendühion  a  sicrheir.  "Ond  caffael  ohono 
fywyd  tragwyddol." 

Caffael  sydd  yma,  ac  nid  coUi ;  a  chaffael  y  gwrth- 
gyferbyniol  i'r  hyn  a  golhr — "caffael  bywyd  tra- 
gwyddol." 

Y  bywyd  hwn  ydyw  undeb  ysprydol  yr  enaid  â  Duw, 
â  chreaduriaid  moesol  da,  ac  âg  ef  ei  hunan — perthynas 
berffaith  rhwng  ei  gyfaddasiadau  a'i  gylchyniadau. 
Galluoedd  yr  enaid  yn  rhedeg  at,  ac  yu  ymdoddi  i'w 
gilydd — llon'd  yr  enaid  o  gynganedd,  yr  yspryd  mewn 
/////f,  ac  yn  conccrt  ỳitch  y  nefoedd  ei  hun.  Mae  y  bywyd 
hwn  hefyd  yn  dragwyddol — y  bywyd  a'r  bwyd  yn  dra- 
gwyddol — "y  bara  a  bery  i  fywyd  tragwyddol."  Mae 
cynahaeth  yr  efengyl  yn  nourishing  i  dragwyddolrwydd 
y  bywyd.  Mor  lawn  o  gysur  i'r  cristion  ydyw  enw  y 
bywyd  hwn,  a'r  sicrwydd  ei  fod  yn  llond  ei  enw.  Caiff 
y  corff  hefyd  feddiannu  y  bywyd  hw^n  trwy  yr  adgyfodiad 


Î56  MAWREDD     CARIAD     DöW 

gogoneddus  yn  y  dydd  diweddaf.  Rhy  wan  i  fyw  ydyw 
ein  pabell  bridd  yn  awr,  ond  bydd  yn  rhy  gryf  i  farw  yn 
y  man.     "  Bywyd  tragwyddol." 

IV.    GOLEU\I    FFYDD   AR   GARIAD    DUW. 

"  Pwy  bynag  a  gredo." 

Ah  !  meddir,  rhywbeth  bychan,  syml,  rhad,  ydyw  credu 
— dim  ond  ymddiried,  edrych,  gafael.  Gwir,  ond  symlaf 
yr  amod,  mwyaf  y  goleuni  a  dafla  ar  y  cariad  a  wnaeth 
beth  mor  fawr  yn  bosibl  ar  amod  mor  fychan.  Dyna 
ddyn  yn  symud  yr  Jiaiuìle,  dyna  Aiiicricaii  Stcainer  ^.níerth 
yn  symud  yn  y  fan.  Dyna  haiidle  arall  yn  ysgwyd  mewn" 
oifice  yn  Liverpool,  a  dyna  araeth  fawr  un  o'n  gwlad- 
weinwyr  enwog  yn  cynhyrfu  yr  Unol  Dalaethau  yn  mhen 
ychydig  o  oriau. 

Flynyddau  lawer  yn  ol,  yr  oedd  craig  f awr  yn  ymgodi 
yn  yr  afon  rhwng  New  York  a  Brooklyn,  a  ymyrai  â 
thrafnidiaeth,  oddieithr  ar  y  gor-lanw.  Gelwid  y  lle  yn 
hell-gaíe.  Ond  rhyw  ddiwrnod,  gwelodd  boneddwr 
gynllun  i  symud  ymaith  }  graig  beryglus  hono.  Mae'n 
adeiladu  lìain  i  gadw  allan  y  dwfr.  Yna  yn  rhoddi 
mwnwyr  i  dori  i  lawr  lawer  o  latheni,  ac  o'r  shaft  maent 
yn  tori  llawer  o  fynedfeydd  trwy  y  graig  i  bob  cyfeiriad. 
Wedi^hyny,  mae'n  llenwi  y  cyfryw  â  thunelli  lawer  o 
bylor.  Yna,  mae'n  gosod  clectric  wires  yn  mhob  un 
ohonynt,  ac  yn  eu  cyfuno  â'u  gilydd.  Mae'n  eu  cymeryd 
yn  ddigon  pell  i'r  wlad  o'r  perygl,  gan  eu  cydio  wrth 
beiriant  bychan  trydanol.  Eithr  nid  oes  effeithiau  wedi 
cymeryd  lle  eto.  Ond  yn  y  man,  mae  diwrnod  gŵyl 
cyffredinol  yn  cael  ei  gyhoeddi  yn  New  York  a'r  cylch- 


TUAG     AT     DDYNION  157 

oedd.  Ymgasglai  miloedd  o  amgylch  y  peiriaiit  bychan, 
a  miloedd  m\vy  mewn  pellter  diogel,  eithr  yn  ngolwg  yr 
hcll-gate.  Ond  pa  weithred  gyflawnwyd  y  diwr.iod 
hwnw?  Dim  ond  geneth  fach  chwe  mlwydd  oed  y 
dyfeisydd  yn  gosod  ei  bys  gwelw  ar  fotiom  gwỳn  oedd 
yn  y  peiriant,  a  dyna'r  trydan  i'r  pylor,  a'r  pylor  yn 
drylHo  y  graig,  a'i  thaflu  hi  a  tiu'ochion  y  môr  i'r  awyr. 
Ac  fel  hyn  y  gorchfygwyd  y  pyrth  itffcni  hyn.  Ond 
paham  yr  oedd  cyffyrddiad  â  botwiii  bychan  yn  cynyrchu 
y  fath  effeithiau  ?  Ah  !  dod  i  gyffyrddiad  â  gwaith  mawr 
a  wnaed  yn  flaenorol  ddarfu  y  gweithrediad  syml  hwn. 
Syml  ydyw  ftydd,  ond  mae'n  dod  i  berthynas  â  darpar- 
iadau  blaenorol  anfeidrol  athryhth  a  chariad  Duw,  ac 
felly  yn  arddangosiad  neillduol  ohono.  Dyma  ddaw  i'r 
golwg  yn  y  wraig  a  wellawyd  o'r  diferlif  gwaed,  wrth 
ddim  mwy  na  chyffwrdd  âg  ymyl  gwisg  y  Gwaredwr 
anfeidrol. 

Yr  ydym  yn  ofni  fod  anhawsderau  ysprydol  llawer 
pechadur  yn  codi  o  rhyw  syniad  fod  credu  yn  rhywbeth 
mawr  ac  anhawdd.  Na,  y  cariad  ddarparodd  sydd  yn 
fawr,  ac  nid  ein  ffydd  ni ;  ac  mae  perffeithrwydd  y 
ddarpariaeth,  o'i  iawn  ystyried,  yn  gwneud  yn  rhwyddach 
i  gredu  ac  ymorphwys.  Mae  llawer  yn  ymladd  am  eu 
bywyd — rhai  yn  ymladd  â'u  llygredigaeth  eu  hunain,  fel 
pe  yn  meddwl  y  gall  yr  hunan  goreu  orchfygn  yv  hunan 
gwaethaf ;  ac  ereiU  yn  ymladd  mewn  llefain  cryf  a  dagrau 
â  Duw,  fel  pe  buasai  braidd  yn  anfoddlon  i  acluib.  Nid 
oes  eisieu  ymladd,  eithr  credu  a  sylweddoli  darpariaeth 
anfeidrol  cariad  fel  digonolrwydd  perffaith  ar  ein  cyfer. 
Paid  âg  ymladd,  bechadur  tlawd,  eithr  ymostwng  ger  ei 


158  MAWREDD    CARIAD    DUW,    &c. 

fron  Ef,  edrych  i  fyw  llygaid  ei  gariad  Ef  yn  Nghrist, 
nes  i  ti  deimlo  y  baich  yn  syrthio  oddiar  dy  enaid  trwy 
ei  ymyriad  grasol.  Mae  y  cariad  dwyfol  yn  cael  ei 
vexío  pan  y  ceisia  y  pechadur  gymeryd  dim  o'r  gwaith 
oddiarno,  a  bydd  iddo  giHo  ymaith  ar  y  pryd.  "  Pwy 
bynag  a  gredo,"  ac  nid  pwy  bynag  a  ymladdo — y  syml 
a'r  hawdd,  ac  nid  y  caled  a'r  anhawdd,  a  gaiff  ei  gadw. 
Ymladdodd  ac  ymbenydiodd  Luther  ddigon,  ond  yn 
hollol  ofer,  ond  y  foment  y  credodd  yn  syml  yn  Nghrist 
rhyddhawyd  ef  unwaith  ac  am  byth.  A  dyna  ydyw 
ffydd — rhyw  lygad  sydd  gan  y  pechadur,  sydd  yn  ddim 
ynddo  ei  hun,  i  weled  y  ddarpariaeth  rasol  sydd  yn  bob 
peth,  "  Felly^  felly  y  carodd  Duw." 


Y    CREADUR    NEWYDD, 


"G<7;/  liyiiy  od  oes  ncb  yiig  A^ghrist^  y  uiae  efe  yii  greadnr 
ncioydd :  yrhen  bethau  a  aclhaiit  hcibio ;  ivele^  gwnaeth- 
pwyd  pob  peth  yii  ncwyddy — 2  CoR.  v.  17. 

ATHRAWIAETH  eglur  yr  Ysgrythyrau,  a  dysgeid- 
iaeth  lled  gyft'redinol  yr  eglwys,  ydyw  fod 
cristionogaeth  yn  gwynebu  ar  yr  holl  fyd,  aiii  y  medda 
ddarpariaeth  gyfaddasol  a  chyflawn  ar  gyfer  pob  dyn  yn 
ddiwahaniaeth  Crefyddau  cenhedloedd,  llwythau,  neu 
bobloedd  neiUduol,  ydyw  crefyddau  ereiU,  wedi  eu  ff'urfio 
gan  chwaeth  ac  arferion  y  bobl  eu  hunain.  Maent  i 
raddau  pell  yn  gynyrch  tir  anniwylhedig,  ac  nid  yn  allu 
amaethyddol  a  diwyUiol  i'r  tir  hwnw.  Maent  fel  chwj'n, 
yn  tyfu  heb  eu  planu.  Eithr  y  mae  cristionogaeth  bur, 
tra  heb  fod  yn  gynyrch  yr  un  genedl,  eto  yn  gyfaddasol  i 
bob  cenedl,  gan  nad  beth  fyddo  eu  neillduoHon  gwahanol 
ac  amrywiol.  Wedi  efrydu  yn  ddyfal  dueddiadau  a  nod- 
weddion  llwythau  anwaraidd  a  alwai  yn  Fugeaid,  mae 
Darwin  yn  dadleu  yn  aiddgar  eu  bod  islaw  dylanwad 
unrhyw  allu  gwareiddiol.  Ceir  iddo  ddatgan  ei  syniad  i 
genadwr,  aethai  i'w  gwlad  hwynt  yn  ddilynol  i  ym- 
chwiliadau  y  gwyddonydd  enwog.  Eithr  wedi  derbyn 
desgrifiad  y  cenadwr  o'r  c^-fnewidiad  yn  ngwareiddiad  a 
bywyd  y  bobl  hyny,  mae  Darwin  yn  cael  ei  lcnwi  â 
syndod,  a  chyda  llawenydd  yn  cyfranu  pitin  piint  at  y 
cyfryw  genadaeth.     "  Efe  a  fu  farvy  dros  bawb^  fel  n^ 


i6o  Y     CREADUR     NEWYDD 

byddai  i'r  rhai  byw  fyw  niwyach  iddynt  eu  hunain,  eithr 
i'r  hwn  a  fu  farw  trostynt." 

Eithr  cwyd  y  cwestiwn  yma — pa  fodd  y  mae  cristion- 
ogaeth  bur  yn  gyfaddasol  i  bawb,  o  bob  tueddfryd, 
chwaeth,  ac  arferion  ?  Beth  ydyw  athroniaeth  y  cyfadd- 
asder  perffaith  hwn  ?  A  pha  fodd  yr  ymgymwysa  i'r 
oll  ?  Nid  am  fod  ynddi  elfenau  cymysgedig,  o  dda  a 
drwg,  i  gyfarfod  rhyw  ofynion  cymysgedig  yn  y  natur 
ddynol.  Nid  am  fod  ynddi  borthiant  i  falchder  y  naill, 
i  gybydd-dod  y  llall,  i  anlladrwydd  y  trydydd,  i  anonest- 
rwydd  a  thwyll  y  pedwerydd,  &c.  Pe  felly,  cristion- 
ogaeth  fuasai  y  gallu  cryfaf  mewn  bod  i  suddo  y  byd  i 
drueni  diddiwedd.  A'r  ffurf  hwn  i  ymgyfaddasiad  ydyw 
ffynonell  llygredigaeth  a  melldith  bersonol  a  chym- 
deithasol  pabyddiaeth. 

Pa  fodd,  gan  hyny,  mae  yn  gymwys  i  bawb  ?  Ceir  yr 
atebiad  yn  y  testyn,  a'r  cyd-destynau.  Mae'n  cyfarfod 
angen  pawb,  am  fod  ynddi  allu  dwyfol  i  greii  pawb  o'r 
newydd.  Nid  creu  darpariaethau  cymysgedig  i  gyfarfod 
âg  archwaethau  gwahanol  plant  dynion  ;  eithr  creu 
dynion  o'r  newydd  ar  yr  un  pìan^  ac  yn  y  meddiant  o 
organau  ysprydol  cyffelyb,  a  thrwy  hyny  feddu  archwaeth 
at  yr  un  bwyd  ysprydol.  Dyma,  debygw'yf,  a  ddysgir  yn 
nghysylltiadau  y  testyn. 

Amcan  eithaf  marwolaeth  Crist  dros  bawb  ydyw  i'w 
cael  i  fyw,  nid  iddynt  eu  hunain,  eithr  i'r  hwn  a  fu  farw 
trostynt.  Ac  mae  pawb  sydd  yn  byw  i'r  hwn  fu  farw 
dros  bawb,  yn  dod  yn  ddynion  ỳawb — teulugarwch  a 
gwladgarwch  yn  cael  eu  llyncu  i  fyuy  a'u  goddeithio  yn 
nhân  angerddol  dyngarwch.    "Am  hyny,  nyni  o  hyn  aUan 


Y     CREADUR     NEWYDD  i6i 

nid  adwaenom  neb  yn  ol  y  cnawd  ;  ac  os  buom  hefyd  yn 
adnabod  Crist  yn  ol  y  cnawd,  eto  yn  awr,  nid  ydym  yn 
ei  adnabod  Ef  mwyach."  Cyn  ei  ddychweliad  at 
gristionogaeth,  nid  oedd  yr  Apostol  Paul  yn  adnabod 
Crist  ond  yn  ol  y  cnawd — yn  ol  ei  genedl  ei  hun.  Eithr 
wedi  dod  i  fyw  yn  Nghrist,  daeth  pawb  y  bu  Crist  farw 
drostynt  yn  wrthddrychau  ei  ddyddordeb  angerddol 
yntau.  A'r  modd  y  daeth  ef  a  phawb  a  dderbyniasant 
yr  lesu  i'r  cyíiwr  ardderchog  hwn,  oedd  trwy  gael  eu 
"cmí  o'r  newydd"  ynddo  Ef,  a  thrwy  hyny  i  hoffi  yr  un 
gynaHaeth  ysprydol.  "  Od  oes  neb  yn  Nghrist,  y  tnae  efe 
yn  greadur  newydd,"  &c. 

Mae  dau  wirionedd  mawr  yn  cael  eu  dysgu  yn  y 
testyn. 

I. — FOD  YR  HWN  SYDD  YN  NgHRIST  YX  DOD  YN  GREADUR 
NEWYDD. 

"Od  oes  neb  yn  Nghrist,  y  mae  efe  yn  greadur 
newydd,"  &c. 

Mae  Duw  yn  Nghrist,  a  Christ  trwy  yr  Yspryd  Glân, 
a'r  Yspryd  Glún  trwy  gariad  anfeidrol  y  Tad,  a  thrwy 
haeddiant  lawnol  y  Mab,  yn  greawdwr  mewn  rhyw 
ystyr  newydd  ac  arbenig. 

Pan  y  mae  pechadur  yn  credu  yn  Nghrist,  fe  ddywed 
y  Drindod  mewn  effaith  yn  y  dechreuad  hwn,  fel  yn 
nechreuad  yr  hihogaeth,  "  Gwnawn  ddyn  ar  ein  llun  a'n 
delw  ein  hun."  Mae'n  rhaid  i  Waredwr  dyn  fod  yn 
greawdwr,  am  y  rheswm  fod  y  fath  allu  yn  angenrheidiol 
er  gwneud  creadur  newydd. 

Nid  yw  y  term  crcu  yn  y  Beibl  yn  golygu,  o  angen- 
M 


i62  Y     CREADUR     NE\WDD 

rheidrwydd,  wneud  o  ddim.  Ni  olyga  fwy  na  bod 
creadur,  neu  greaduriaid  newydd,  yn  dod  i  fôd.  Ni 
olyga  chwaith  ei  fod  yn  greadur  gwreiddiol  hollol  o  ran 
cynUun.  Ni  olyga  fwy  na  bod  y  Creawdwr  yn  rhoddi 
allan  yni  cr  dwyn  i  fôd  greadur  tebyg,  neu  annhebyg,  i 
bob  un  arall.  Ni  chrewyd  yr  oll  o  greadariaid  y  cliwc' 
diwrnod  o  ddim,  eithr  ymddangosai  creaduriaid  newydd- 
ion  o  hyd.  Gwnaed  golcuni  mewn  rhyw  ffurf  y  dydd 
cyntaf,  ond  y  pedwerydd  dydd  y  gwnaed  yr  haul  a'r 
lleuad  ;  eto  yr  oedd  y  ddau  oleuad  yn  greaduriaid  ncwydd. 
Gwnaeth  Duw  sychdir  o  fîaen  llysiau  a  íîrwythau,  ond  yr 
oedd  y  ffrwythau  yn  greaduriaid  newydd — ni  buasent 
byth  yn  tyfu  heb  i  Greawdwr  wneud  hâd.  Gwnaeth 
Duw  foroedd  ar  y  trydydd  dydd,  ond  ar  y  pumed 
dydd  y  gwnaeth  Efe  bysgod,  eto  yr  oedd  y  pysgod  yn 
greaduriaid  neivydd.  Ac  felly  yr  anifeihaid,  a'r  bwystlìlod, 
&c.  Yr  oedd  gan  Dduw  asen  Adda  i  greu  Efa,  ond  yr 
oedd  anadhad  Creawdwr  yn  angenrheidiol  i'w  gwneud 
yn  enaid  newydd  byw.  Ac  yr  oedd  gan  Dduw  bridd  y 
ddaear  i  greu  Adda  ei  hun,  ond  trwy  anadhad  Creawdwr 
anadl  einioes  iddo  y  daeth  yn  enaid  byw.  Yn 
gyffelyb  i  hyn  effeithir  cyfnewidiad  wrth  achub  y 
pechadur  ag  sydd  yn  ei  wneud  mewn  ystyr  bwysig  yn 
"  greadur  newydd." 

Ymddengys  fod  yr  ymadrodd  "  anadl  einioes,"  yn  ei 
berthynas  âg  Adda,  yn  golygu  ^"anadì  bywydan."  Cynwysa 
hyn  fod  mewn  dyn,  pan  y  crewyd  gyntaf,  elfenau 
gwahanol  fywydau — y  llysieuol,  yr  anifeilaidd,  y  meddyl- 
iol,  a'r  ysprydol.  Ac  niae  mewn  dyn  elfenau  sydd  yn 
peri    ei    fod   yu   tyfu  fel   llysieuyn — megis    ei    wallt    a'i 


Y     CREADUR     NEWYDD  163 

ewinedd — bw^'ta  a  gweithio  fel  yr  anifail.  Eithr  fel 
efrydydd  a  cliymeriad  yr  arddengys  ei  fywyd  meddyHol 
ac  ysprydol.  Anadlodd  Duw  gerins  yr  holl  fywydau  hyn 
i  Adda.  Yr  oedd  "  pob  ffurf  o  fywyd,"  medd  Dr.  Pope, 
"  yn  cael  eu  cydsymio  a'u  cydgrynhoi  ynddo  ef."  Eithr 
oherwydd  anufudd-dod,  fforffetiodd  Adda  yr  oU.  Ond 
yn  yr  addewid  o  "  Hâd  y  wraig,"  caed  trefn  i  adferu  a 
diogelu  yr  oll. 

Golyga  y  greadigaeth  newydd,  sydd  yn  y  testyn, 
adferiad  neu  ail-fodoHad  yr  uchaf  o'r  bywydau  hyn,  sef 
y  bywyd  ysprydol — bywyd  cymeriad.  Nid  myned  oddi- 
cartref  fel  y  Mab  Afradlon,  ac  eto  yn  body  a  wnaeth  y 
bywyd  hwn  trwy  bechod,  eithr  colli  0  fod.  Ac  yr  oedd 
eisieu  gallu  creadigol  i  wneud  y  sawl  oedd  "  fíirw  mewn 
camweddau  a  phechodau  "  yn  fyw  drachefn. 

Mae  y  bywyd  hwn  yn  cynwys  gallu  ysprydol  i  gym- 
deithasu  â  Duw  byw^  Pan  mae  dyn  yn  credu  yn 
Nghrist,  enfyn  Duw  ei  Yspryd  i'w  yspryd  ef,  gan  ei 
gyfodi  a'i  fywiogi  i  undeb  calon  âg  Ef  ei  hun.  Geilw 
Dr.  Pope  ef,  "r//t'  rcncwal  of  the  sonl  froui  ils  chaos" 
("  adnewyddiad  yr  enaid  o'i  afluncidd-dra.")  Mae  yn 
cynwys  dod  ynfyw  i  Ddiiw.  Mae  y  pechadur  yn  fyw  i'r 
cylch  llysieuol  fel  y  mae  yn  tyfu,  i'r  cylch  anifeilaidd  fel 
y  mae  yn  bwyta  a  gweithio,  ac  i'r  cylch  meddyhol  fel  y 
mae  yn  efrydu  a  chymdeithasu  ;  eithr  yn  farw  i'r  Duw 
byw,  cyfiawn,  a  sanctaidd — dim  ynddo  yn  ymateb  i 
awdurdod  a  hawhau  Duw.  Nid  yw  ond  chaos  ysprydol, 
a  dyna  fyddai  byth  heb  weithrediad  y  Gwaredwr- 
greawdwr  i  greu  ynddo  fywyd  newydd,  ac  felly  ei 
wneud  yn   "greadur   newydd."      Yn   ngrym   y  bywyd 


104  Y     CREADUR     NEWYDD 

newydd  hwn  y  galluogwyd  Enoch  i  "  rodio  gyda  Duw." 
Soniai  yr  enwog  George  Whitiìeld  am  ddyn  ieuanc  yn  ei 
aniser  ef  a  gadwai  y  fath  gymundeb  à  Duw  nes  yn 
fynych  (h'ini  ei  hct  'uìdo. 

Mae  deiHad  y  cyfnewidiadhwn  yn  "greadur  newydd." 
Mae  ei  ymwybyddiaeth  a'i  fuchedd  yn  ncniydd — "  yr  hen 
bethau  a  aethant  heibio,  wele  gwnaethpwyd  pob  peth 
yn  newydd."  Mae  y  cyfnewidiad  ysprydol  hwn  yn  creu 
y  fath  chwildroad  jm  yr  is-fywydau,  nes  y  mae  pob  peth 
yn  dod  yn  newydd.  Pan  y  mae  Arlywydd  newydd  Unol 
Dalaethau  America  yn  cymeryd  ei  eisteddle  yn  swydd- 
ogol,  mae'n  meddu  awdurdod  i  effeithio  chwildroad 
hollol  yn  swyddogion  y  wlad  fawr  hono.  Os  m^'n,  gall 
fwrw  rhai  o  swyddau  uchel  i  fysg  y  cyffredin,  neu  ddar- 
ostwng  rhai  o  safle  uwch  i  safle  îs,  neu  ddyrchafu  ereill 
wrth  ei  ewyllys.  Yn  gyffelyb  i  hyn  y  mae  adnewyddiad 
yr  enaid  o'i  giios^  a'i  osodiad  mewn  undeb  newydd  â'r 
Duw  byw  yn  Nghrist,  yn  cynyrchu  chwildroad  ar- 
dderchog  yn  y  profiad  a'r  fuchedd  mewn  perthynas  â'r 
îs-fywydau.  Troir  yr  hen  ddyn  o'i  swydd — daw  y 
cnawd,  fu  yn  faeslywydd,  yn  garcharor — yn  "gaeth  i 
ufudd-dod  Crist ; "  a'r  gydwybod,  a  rwystrid  bob  amser 
rhag  tori  dim  figiire  yn  y  rhyfel,  yn  derbyn  promotion  i 
gylch  uchel.  Mae  y  pethau  oedd  o'r  tu  blaen  wedi 
myned  y  tu  cefn,  a  dim  edrych  ar  cu  hôl  mwy  ;  ac  mae  y 
pethau  oedd  o'r  tu  ol  yn  dod  iWfroiit.  Mewn  gair,  mae 
yna  ddyn  newydd  wedi  ei  greu  megis  yn  nghanol  yr 
hen  ddyn  ;  ac  mae  y  naill  yn  bywhau,  a'r  Hall  yn  "marw- 
hau  trwy  yr  Yspryd."  Mae  gan  y  dyn  newydd  hwn 
organau  a  synwyrau  newydd — llygaid  newydd  tu  ol  i'r 


Y     CREADUR     NEWYDD  165 

hen  l\\£îaid,  clyboedd  newydd  tu  ol  i'r  hen  glyboedd,  a 
theimladau  newydd  yn  gweithio  dan,  a  thrwy  bob 
teimlad  arall.  Mae  ganddo  lygaid  i'w  gau  ar  wagedd,  ac  i 
agor  ar  bethau  rhyfedd  cyfraith  Duw — clyboedd  i 
glywed  Uais  y  Bugail  da — a  chalon  i  deimlo  curiadau 
ei  galon  Ef.  Yn  y  sacrament  sanctaidd  o  Swper  yr 
Arglwydd,  mae  y  dyn  newydd  yn  gweled,  clywed,  a 
theimlo  presenoldeb  yr  lesu  grasol.  Medda  gyfateb- 
iadau  (coircspoiidcìices)  newydd,  a  bâr  i'r  hen  gyfatebiadau 
fyned  heibio  yn  raddol,  ac  ni  bydd  marwolaeth  ei  hun 
ond  eu  llwyr  fynediad  heibio,  a'r  dyn  newydd  yn  fwy 
byw  a  hardd  nag  erioed.  A  phan  ddaw  y  coríì  i'r  golwg 
y  tro  nesaf,  bydd  yn  newydd,  ysprydol,  anllj-gredig, 
anfarwol,  a  gogoneddus.  Ffurtia  ran  o  gyfatebiad;iu 
tragwyddol  dyn.  Deil  ei  organau  oU  tcst  tragwyddoldeb 
ei  hun.  Dyma  ddyn  newydd  anfarwol,  a  dyn  anfarwol 
newydd  ac  ietianc.  Fel  y  dywedodd  y  Gwaredwr  am 
dywysog  y  byd  hwn,  gall  y  dyn  newydd  ddyweyd  am 
angau,  wedi  yr  adgyfodiad,  "Nid  oes  iddo  ddim  ynof  h." 

II. — FoD   Y  Creadur  Newydd  yx   Nghrist  yn  cael 
EI  osod  mewn  creadigaeth  newydd. 

"Yr  hen  bethau,"  yn  wrthddrychol,  "a  aethant  heibio, 
wele  gwnaethpwyd  pob  peth  yn  newydd," 

Mae  chwildroad  newydd  yn  cymeryd  Ile  yn  yr  hen 
greadigaeth  i'r  creadur  newydd.  Mae  y  cylchyniadau 
yn  dod  yn  newydd  iddo  ef,  am  fod  y  cyfatebiadau 
ynddo  ef  yn  newydd  i'r  cylchyniadau.  Yr  oedd  pob 
peth  yn  bod  cyii  y  dyn  newydd,  oblegid  trefn  y  Creawdwr 
mawr  oedd  creu  cyflenwad  o  flaen  hawliad — bwyd  o 


i66  Y     CREADÜR     NEWYDD 

flaen  bwytawr,  awyr  o  flaen  ffroenau  a  Iiuií^s^  &c.  Dyn 
a  grewyd  olaf,  ac  yr  oedcl  ei  gyflenwadau  yma  yn  barod 
i'w  dderbyn.  Eithr  mae  y  dyn  newydd  yn  gwneud 
cylchyniadau  newyddion  o'r  hyn  oedd  yn  bod  eisoes. 
Pan  ddaw  bywyd  newydd  i  fôd,  daw  y  greadigaeth  yn 
newydd  iddo  ef.  Pe  rhoddai  y  Creawdwr  mawr 
gyffyrddiad  creëdig  i  flodeuyn  y  maes,  nes  ei  wneud  yn 
anifail,  ni  fyddai  mwyach  yn  galhi  byw  ar  oleuni  a  gwres 
yr  haul,  awyr,  a  phridd,  ond  byddai  raid  iddo  droi  i  bori 
y  glaswellt  a  dyfai  o'i  gwmpas.  Deuai  y  greadigaeth 
mewn  ystyr  bwysig  yn  newydd  iddo. 

Nid  yw  y  cyfnewidiad  hwn  ond  bychan  o'i  g^-mharu 
â'r  cyfnewidiad  a  wna  y  Gwaredwr-greawdwr  wrth  greu 
dyn  o'r  newydd.  Ac  oblegid  hyny,  mae'n  cymeryd  ei  le 
mewn  creadigaeth  newydd  gj'faddasol  i'w  ofynion 
newydd.  Cyn  ei  greu  yr  oedd  y  cylchyniadau  uchaf  yn 
gloedig  ac  anweledig  iddo  ef — Duw,  angyhon,  saint, 
nefoedd,  a'r  Beibl,  o'r  golwg — dim  yn  y  golwg  ond  y 
cnawd,  yn  ei  flysiau,  ei  w^-niau,  a'i  drachwantau.  Eithr 
wedi  ei  greu  o'r  newydd,  ymagorodd  y  cylchyniadau 
gogoneddus  hyn  ger  ei  fron,  a  dechreuodd  yr  hen  bethau 
giho  yn  ol.  Mae  y  naill  yn  dyfod,  a'r  Uall  yn  myned. 
Mae  y  byd,  a'r  cnawd,  a'r  diafol,  yn  myned  yn  ol  fel  cerig 
milltir,  am  fod  y  creadur  newydd  yn  myned  yn  mlaen,  ac 
mae  cylchyniadau  uchaf  y  byd  ysprydol  yn  dyfod  ato, 
am  ei  fod  ef  yn  myned  atynt  hwy.  I'r  dyn  newydd  y 
mae  pob  peth  yn  newydd — chwildroad  hollol  yn  y  cread 
gwrthddrychol — y  gogledd  wedi  dod  yn  ddeheu,  a'r 
deheu  yn  ogledd — y  dwyrain  yn  orllewin,  a'r  gorllewin 
yn  ogledd — i  fyny  yn  i  lawr,  ac  i  lawr  yn  i  fyny.     Mae 


Y     CREADUR     NEWYDD  167 

y  ílyn  newydd  yn  ymadael  â'r  h.en  bethau  trwy  ymdynii 
at,  a  glynu  wrth  y  pethau  newydd.  Rhaid  i  aml  i 
bechadur  achubecHg  ymladd  yn  eofn  â'r  hen  bethau, 
trwy  ddilead  cyflawn  yr  lien  gyfatebiadau.  Eithr  ym- 
laddwr  dewr  am  ei  einioes  ydyw  y  dyn  newydd  yn 
Nghrist — "pob  peth  a  ddyry  efe  am  ei  einioes."  Mae'n 
ddigon  gwrol  i  dynu  ymaith  ei  lygad  de,  tori  ymaith  ei 
law,  neu  ei  droed  de,  er  mwyn  byw.  Un  boreu,  deffrôdd 
boneddwr  yn  yr  India,  a  gwelodd  neidr  anferth  wedi 
ymaflyd  yn  mawd  ei  droed,  ac  er  mwyn  diogelu  ei  fywyd, 
a  lladd  ei  elyn,  mae'n  cymeryd  y  llawddryll  oedd  ganddo 
wrth  ei  law,  ac  yn  saethu  ymaith  y  darn  hwnw  o'i 
droed,  ac  wrth  hyny  yn  lladd  y  sarff  ac  arbed  ei  fywyd, 
er  colh  ei  aelod.  Yn  gyffelyb,  medda  y  dyn  newydd 
ddigon  o  wroldeb  i  symud  ymaith  y  tí'cinc  am  yr  hen 
bethau,  trwy  weddiau  taerion  a  dibaid.  Ac  fel  hyn, 
wrth  golh  yr  hen,  mae'n  cael  y  newydd.  Mae  y  pethau 
newydd  yn  llanw  lle  yr  hen.  Colli  yr  hen  heb  gael  y 
y  newydd  ydyw  yn  fynych  gyda  phethau  y  bywyd 
presenol.  Collodd  llawer  bron  yr  oll  a  feddent  o  gyfoeth 
y  byd  hwn  yn  y  "L/òt'ra/or,"  ac  mae  llawer  yn  colli  y 
cwbl  wrth  or-fentro  mewn  masnach  amheus  ei  heg- 
wyddor,  nes  na  ddaeth  dim  i'w  rhan  drachefn  ond 
tlodi.  Flynyddau  lawer  yn  ol  yr  oedd  triarddeg  o 
foneddigion  yn  ciniawa  yn  nghyd  yn  Paris.  A'r  adeg 
hono,  cytunasant  i  giniawa  felly  yn  Paris  hyd  y  byddai 
pob  un  fyw.  Y  flwyddyn  ddilynol,  yr  oedd  unarddeg 
yn  bresenol,  a  dwy  gadair  wág  ;  ac'  yn  mhen  yr  ugain 
mlynedd  nid  oedd  ond  un  yn  bresenol,  a  deuddeg  cadair 
wâg.      I'r  boneddwr  hwn  yr  oedd  yr  hen  bethau  yn 


i68  Y     CREADUR     NEWYDD 

myned  heibio,  eithr  dini  newydd  yn  eu  lle — cadeiriau 
gwâg  oedd  yr  oU  oedd  yn  aros.  Nid  felly  y  mae  i'r  dyn 
newydd,  eithr  cymerir  lle  yr  hen  bethau  îs-raddol  a 
drwg,  gan  yr  uwchraddol  a'r  tragwyddol  dda.  Efe  a 
wledda  gyda  Christ  yn  lle'r  diafol,  a  chyda'r  saint  yn 
lle  pechaduriaid.  Ac  mae  y  cadeiriau  hyn  yn  llenwi  yn 
fw^-fwy  bob  dydd.  Gwelodd  loan  dorf  nas  gelhd  ei 
rhifo  o  gwmpas  y  bwrdd  agos  i  ddwy  fil  o  ilynyddoedd 
yn  ol ;  ond  beth  yw  ei  rhif  heddyw  ? 

Mae  cynydd  ysprydol  y  dyn  newydd,  a  threighad 
amser,  yn  myned  âg  ef  yn  nes  o  hyd  i'r  cyílwr,  a'r  adeg 
y  bydd  yr  oll  o'r  hen  bethau  waìi  myncd  licibio — y  diafol 
a'i  angyhon,  a  phechaduriaid  wedi  eu  carcharu  yn  ddiogel 
ani  byth;  a'r  byd  yn  ei  holl  demtasiynau — ei  dafarndai, 
ei  chwareudai,  ei  buteindai,  a'i  ofer-atdyniadau,  W'edi 
myned  ar  dân  ;  a  sicrheir  cylchyniadau  cyfaddasol  i'r 
corff  ysprydol  yn  dragywydd.  Y  pryd  hwnw  bydd 
cyrff  y  saint  fel  angyhon  Duw  yn  ddilynach,  a  chânt 
gynaliaeth  addas  i  hyny. 

' '  Bywyd  anfarwoldeb  iach 
Foddlona'r  dorf  ddilinacli. " 

Mae  edrych  yn  mlaen  at  y  pethau  bendigedig  hyn  yn 
gysur,  llawenydd,  a  symbyhad  mawr  i'r  dyn  newydd. 
Trwy  gadw  y  wyneb  at  y  pethau  hyn,  Hwydda  i  gadw 
yr  hen  bethau  o'r  tu  cefn.  Cedwir  ef  yn  iach,  hoew,  a 
grymus,  "  tra  y  bydd  yn  edrych,  nid  ar  y  pethau  a  wehr, 
eithr  ar  y  pethau  ni  wehr." 

Byddai  yr  enwog  a'r  duwiol  M'Cheyme  yn  arfer 
treuho  prydnawn  Sadwrn  i  ymweled  â'r  cleifion,  a'r  rhai 
fyddent    ar    ymylon    tragwyddoldeb  ;     a'i     reswm    am 


V     CREADUR     NËWYDD  169 

hyny  ycloedd  hyn — "  Before  preaching,  I  hke  io  ìookover 
ihe  verge"  ("Cyn  pregethu,  yr  wyf  yn  hoffi  edrych  dros 
y  geiilan  ").  Ac  fel  hyn  y  cynorthwyai  y  dyn  sanctaidd 
hwnw  y  dyn  newydd  i  chwyddo  slock  ei  fywyd,  ac 
addfedu  ei  hun  i'w  gylchyniadau  tragwyddol.  A  dyma 
fel  y  mae  pob  peth  yn  yr  ystyr  berffeithiaf  i  ddod 
yn  newydd  rhyw  ddydd.  Gwelaf  adeg,  a  gwelaf  gyflwr, 
y  bydd  y  dyn  newydd  yn  gwbl  ar  ddelw  ei  Waredwr- 
greawdwr,  trwy  fyw  yn  oes  oesoedd  yn  ei  gwmni 
gogoneddus 

Gwỳn  a  gwridog  ydyw'r  lesu, 

Prj'dferth  fel  y  rhosj'ii  îr  ; 
Gwýn  a  gwridog  fyddi  dithau, 

Gristion  egwan,  cynbohir: 
Fe  gyfododd  Crist  o'r  beddrod, 

Ac  esgynodd  at  y  Tad  ; 
Esgyn  ato  a  wnai  dithau, 

Blentyn  Duw,  i'r  hyfryd  wlad. 

O  !  gredadyn,  edrych  acw, 

Gwêl  dy  Brynwr  ar  y  làn  ; 
Dyna'r  lle  y  byddi  dithau 

Mewn  gogoniant  yn  y  man  ; 
Er  it'  deimlo'n  wan  a  nychlyd, 

Cario  cj-studd  bron  o  h^'d  ; 
Wedi  gadael  oerni'r  gweryd, 

Cei  breswyho'r  nefol  fyd. 

Rhodio  gei,  mewn  corff  yspr^'dol, 

Balmant  aur  y  ddinas  làn  ; 
Wedi  gadael  pob  rhyw  drallod, 

Ac  j'n  uchel  iawn  dy  gàn  : 
Am  faddeuant  ti  glodfori, 

Am  dy  olchi  codi'th  lef ; 
Am  dy  godi'n  hardd  o'r  beddrod 

Bloeddi  fawl  a  leinw'r  nef. 


UNOLIAETH    DIGYFNEWID    PERSON, 

CYMERIAD,  A    DYLANWAD  lESU 

GRIST. 


"  IcsH  Grist,  (IíÌol'  a  licddyw  yr  iin^  ac  yn  dragywydd." 

Heb.  xiii.  8. 


AA 


RTH  gymeryd  golwg  ar  y  testyn  yn  ei  oleuni  ei 
hun,  ac  yn  ngoleuni  y  cyd-destynau,  credwyf 
mai  y  gwirionedd  a  ddysgir  ynddo  ydyw  Unoliaeth 
digyfnewid  lesu  Grist — unoliaeth  ei  Bcrson^  ac  unol- 
iaetli  ei  Ddylanwad ;  unoliaeth  ei  Berson,  fel  yr  ymddat- 
blyga  yn  ei  gynicriad  ai  ìuaith  ;  ac  unoliaeth  ei  ddylanwad 
fel  yr  ymddatblyga  yn  scfydhgrwydd  a  chysondcb  cynicriad 
y  gwir  gredinwyr.  Mae  lesu  Grist  y  cyfryw  na  effeithir 
arno  gan  amgylchiadau ;  ac  niae  felly,  hefyd,  yn  ei  allu 
parhaus  i  effeithio  ar  fywyd  uchaf  y  rhai  a  gredant 
ynddo.  Efe  a  wna  egwyddor  fawr  eu  bywyd  yn  an- 
nibynol  ar  amgylchiadau,  yn  ei  Berson  fel  yr  "oedd 
ddoe" — y  gorphenol,  y  mae  ''heddyw" — y  presenol,  acy 
bydd  "yn  dragywydd,"  neu  i'r  ''oesau  dyfodol."  Yn  ei 
ddylanwad  fel  yr  oedd  ddoe  i'r  gwir  gristion,  mae 
heddyw,  ac  y  bydd  yn  dragywydd. 

Dysgir  y  ffurf  gyntaf  i'r  gwirionedd  hwn  yn  y  tcstyn 
ci  hun,  a  dysgir  y  ffurf  olaf  yn  nghysylltiadau  ac  amcan 
arbenig  Ilefariad  y  testyn.  Yn  y  ddwy  adnod  a  amgylcha 
y  testyn,  mae'r  Apostol  yn  anog  i  sefydlogrwydd  di- 
gyfnewid  mewn  crefydd  a  duwioldeb.  Yn  yr  adnod  o 
ilaen  y  testyn  dywcd,  "  Mcddyliwch  am  eich  blaenoriaid, 


UNOLIAETH    DIGYFNEWID   PERSON,     171 

y  rhai  a  draethasant  i  chwi  Air  Duw :  ffydd  (ymarferol — 
nid  credo  yn  unig),  y  rhai  dilynwch,  gan  ystyried  diwedd 
eu  hymarweddiad  liwynt,"  (neu  eu  gyrîa  grefyddol  hwy). 
Mae  y  term  "diwedd"  yn  y  geiriau  hyn  yngolygu  myned- 
iad  allan — cgress  o'r  byd  yn  niwedd  eu  taith.  Pan 
welwyd  hwy  ddiweddaf  yn  anturio  trwy  borth  ofnadwy 
marwolaeth  ferthyrol,  yr  oedd  eu  cymeriad  duwiol- 
frydig  yn  cadw  i  fyny  eu  hunandeb  (idcmlity)  yn  ar- 
dderchog.  "Dilynwch  hwynt."  Dyma,  drachefn,  a 
ddywed  yn  yr  adnod  ar  ol  y  testyn,  "Na'ch  arweinier 
oddiamg^'lch  âg  athrawiaethau  amryw  a  dieithr :  canys 
da  ydyw  bod  y  galon  wedi  ei  chryfhau, — (neu  yn  ol 
y  cyfieithiad  Seisnig),  ei  sefydlu  f cstablisheä ) — â  gras."  Ac 
yn  awr  fe  ymgyf}-d  y  testyn  yn  nghanol  yr  anogaethau 
oll-bwysig  hyn,  fel  cymelHad  grymus  i  uíudd-dod  llawn. 
Eithr  nis  gallai  y  gwirionedd  hwn  fod  y  cyfryw  gymhell- 
iad  o  gwbl,  oddieithr  y  golygir  fod  Crist,  y  Gwaredwr 
enciniedig,  ac  nid  y  Logos  tragwyddol  yn  unig,  yr  "un 
ddoe,  heddyw,  ac  yn  dragywydd,"  yn  ei  effeithiau  ar  y 
saint.  Nid  yw  unoliaeth  perffaith  y  Crist  gwrthddrychol 
yn  ddim  calonogrwydd  i  ni,  oddieithr  i  hyny  gael  ei 
gyíleu  i  ni  yn  y  Crist  deihadyddol — "y  Crist  ynom  ni." 
Sylwn  ar  y  ddwy  nodwedd  hyn  i'r  gwirionedd  hwn. 

I. —  UN'OLIAETH      digyfnewid     peksox     a    chymeriad 
Crist,  fel  ei  hamlygih  yn  ei  fywyd  a'i  waith. 

"lesu  Grist  ddoe  a  heddywjy/'  2/7/,  ac  yn  dragywydd." 
Rhwymir  ni  gan  y  testyn  i  edrych  ar  lesu  Grist,  yn  ei 

oleuni  ei  hun,  fel  Person,   Cymeriad,  a  Gweithredydd. 

Nis  gellir  ei  gymharu  i  neb  arall  blaenorol  na  dilynol 


i-]i     UNOLIAETH    DIGYFNEWID    PERSON, 

iddo.  Mae  yn  aros  wrtho  ei  hun,  uwchlaw  pob  profiad 
o  eiddo  dynoh-yw.  Gwyddom  i  Hume  ymdrechu  ffurfio 
ymresymiad  yn  erbyn  gwyrthiau  y  Gwaredwr,  a  phawb 
ereill,  oddiwrth  y  ffaith  eu  bod  yn  groes  i  bob  profiad 
blaenorol.  Ond  ai  onid  yw  pob  darganfyddiad  newydd, 
mewn  rhyw  ystyr,  heb  ategiad  gan  brofiad  blaenorol  ? 
Eithr  os  bydd  unoliaeth  rhwng  y  cyfryw  â  darganfydd- 
iadau  dilynol,  mae  gan  y  rheswm  dynol  sail  i  dderbyn  y 
darganfyddiadau  hyn  fel  yn  ddilys.  Cyn  hyn  fe  ddargan- 
fyddwyd  asgwrn  ffosylaidd  o  rhyw  fwystlil  neu  aderj-n, 
ond  ei  fod  yn  llawer  mwy  a  gwahanol  i  ddim  a  welwyd 
o'r  blaen.  Tueddai  enwogion  ar  y  c^'chwyn,  oherwydd 
y  cyfryw  annhebygrwydd,  ymwrthod  âg  ef  fel  ffosyl  un- 
rhyw  greadur  gwirioneddol.  Eithr  trwy  ymchwiliadau 
pellach,  caed  gafael  ar  asgwrn  ffosylaidd  arall,  ac  un 
arall  ag  oeddent  yn  ateb  i'r  cyntaf ,  pa  rai,  wedi  eu  dwyn 
at  eu  gilydd,  oeddent  yn  gwneuthur  esgyrn-ffurf  naturiol  a 
chyson  o  rliyw  greadur  na  welwyd  ei  debyg  mewn  ffurf 
na  maint  o'r  blaen.  Os  nad  yw  yn  debyg  i  arall,  mae  yn 
debyg  iddo  ei  hun,  a'i  wahanol  ranau  yn  jfilio  eu  gilydd. 
Ac  niae  cysondeb  ac  unoliaeth  y  cyfryw  yn  rhwymo 
dynion  i'w  dderbyn  fel  y  ffosyl  cyntaf  o  ryw  greadur  a 
fu,  ac  i  roddi  iddo  ei  le  priodol  yn  y  byd  gwyddonol. 
Neu,  tybier  am  berson  yn  rhoddi  tystiolaeth  mewn  llj's 
gwladol,  neu  rhyw  Iys  arall.  Mae  ei  dystiolaeth  gyntaf 
yn  ymddangos  yn  annhebyg,  ac  anhawdd  ei  chredu. 
Efe  a  chwanega  dystiolaethau  ereill  digon  anhawdd 
eu  derbyn,  ac  wrth  edrych  ar  bob  un  wrthi  ei  hun, 
dechreua  y  Ilŷs  arddangos  anesmwythder.  Eithr  wedi 
ymdraíîerthu  i'w  cymharu  a'u  cyferbynu,  gwelir  eu  bod 


CYMERIAD,   A   DYLAXWAD   CRIST        173 

yn  cael  eu  nodweddu  gan  gysonder  ac  unoliaeth.  Ym- 
gyfuna  yr  annhebygolion  hyn,  a  thyfant  yn  debygol- 
rwydd  cryf,  a  dyweyd  y  lleiaf.  Mae  trefn  ac  unohaeth 
yr  oU  yn  dod  yn  debygoh'wydd  cryf  o  wirionedd  yr  oll. 
Nodweddir  hanes  Crist  gan  y  gwerth  gwyddonol  hwn. 
Yr  oedd  ymddangosiad  cyntaf,  a  Pherson  Crist  yn  ei 
neiUduoh-wydd,  yn  groes  i  bob  profiad  o  eiddo  dynohyw. 
Crist  ei  hun  ydyw  y  wyrth  íwyaf  yn  hanes  y  byd.  Fel 
mynydd  Catahdin  yn  Maine,  Unol  Dalaethau  America, 
safai  yn  uwch,  ac  yn  gwbl  wrtho  ei  hun  oddiwrth 
bawb  a'i  hamgylchai.  Pe  dilynid  y  fath  ymddangosiad 
gan  fywyd  cyffredin,  buasai  yn  anghredadwy.  Eithr 
yn  ei  achos  Ef,  mae  cyflawniadau  a  gwyrthiau  ei  fywyd 
mewn  cysondeb  perffaith  â'i  Berson,  ac  yn  meddu 
naturiolrwydd  achos  ac  effaith.  Gwir  fod  ei  wyrthiau 
yn  arddangosion  dieithr  i'r  byd,  eithr  yr  oeddent  yn 
gwbl  gyson  â'r  proiìad  feddai  y  byd  ohono  Ef  ei  hunan. 
Mae  yr  esgyniad  rhyfedd  yn  gyson  â'r  adgyfodiad,  a 
meddai  y  byd  broHad  o  adgyfodiadau  ereill  trwyddo  Ef ; 
ac  yr  oedd  y  gyfres  ogoneddus  o  wyrthiau  gymerodd  le, 
rhwng  ei  adgyf odiad  a'i  enedigaeth  rhyf eddol,  yn  cynwys 
cadwen  gyson,  gref,  a  gogoneddus.  Disgwyliwn  i'r  haul 
fachludo  mewn  harddwch  ac  ardderchogrwydd  mawr 
ar  ddiwedd  dydd  anghyffredin  o  hyfryd  yn  Mehelìn. 
Yn  y  pennodau  cyutaf  o  Efengyl  Matthew,  dacw  haul 
mawr  yn  codi  mewn  gogoniant  Ilachar.  Yn  y  pennodau 
canol,  gwelwn  ef  yn  ymddisgleirio  mewn  ffurfafen  ddi- 
gwmwl,  ac  yn  y  pennodau  olaf  gwelwn  ef  yn  machludo 
mewn  mawredd  a  gogoniant  cyffclyb.  Ac  mae  y  per- 
fîaith  gysondeb  a'r  unoliaeth  hwn  yn  brawf  cryf  o  ddi- 


174     TNOLIAETH    DIGYFNEWID   PERSOX, 

lysrwydd  Person  a  chymeriad  Crist — unoliaetli  yr  oll  yn 
prolì  dilysrwydd  pob  rhan,  a  phob  rhan  yn  tueddu  i  broii 
gwirioneddolrwydd  yr  oll.  Llefarodd  Crist  fel  na  lef- 
arodd  neb  arall  am  ei  fod  yr  hyn  nad  oedd  neb  arali. 
Er  na  cherddodd  tuhwnt  i  fynyddoedd  ei  wlad  ei  hun, 
darfu  iddo  fyw  bywyd  a  berthynai  i'r  holl  fyd.  Yn 
wahanol  i'r  proffwydi,  yr  oedd  ei  ysprydoliaeth  Ef  yn 
tarddu  allan  o'i  fewnol,  ac  nid  oddiwrth  Dduw  oddiallan 
iddo.  Ac  ymddatblygodd  y  gogoniant  hwnw  mewn 
unohaeth  godidog — "ddoe  a  heddyw  yr  uii.^'  O  edrych 
arno,  gwehr  y  cyfryw  unoHaeth 

(i)  Yn  nghyflawniadaií  a  datganiadau  ei  fywyd. 
Fel  y  crybwyllwyd,  y  w^yrth  gyntaf  oedd  yniddangos- 
iad  y  Duw-ddyn — Person  gwreiddiol,  heb  ei  fath  o'i 
flaen,  nac  ar  ei  ol.  Yr  ocdd  Duw,  ac  yr  ocdd  dyn,  cyn 
yr  ymgnawdoliad  ;  eithr  dyma'r  pryd  yr  ymddangosodd 
y  Diiw-ddyn  yn  un  Person  dirgeledig  ac  anoh'heiniadwy 
yn  elfenau  ei  undeb  mewnol.  Eithr  tra  yn  addef 
dirgelwcíi  undeb  y  ddwy  natur  yn  ei  Berson,  rhaid, 
hefyd,  cydnabod  fod  neillduolrwydd  yr  undeb  yn  ei 
Berson  yn  cael  eu  hamlygu  yn  nghyflawniadau  a  datgan- 
iadau  ei  fywyd.  Pan  y  gwelai  duedd  yn  ei  ganlynwyr  i 
anghoíìo,  ac  anwybj-ddu  ei  ddynoliaeth,  cymerai  drafferth 
i  wneud  ei  ddynoliaeth  yn  ddiamheuol.  Gwahoddodd 
Thomas,  oedd  mewn  perygl  o  dybio  mai  yspryd  ydoedd, 
i  roddi  ei  fys  yn  ôl  yr  hoelion,  hyd  nod  yn  nghorff  ei 
iogoneddiad.  Ac  yn  adgyfodiad  Lazarus,  disgynodd 
'  dcigtyn  dynol  a  ncrth  dwyfol  i'w  fedd  bron  ar  unwaith. 
Drachefn,  pan  welai  duedd  yn  ei  ganlynwyr  i  anghoiìo 
ei  ddwyfoldeb,  dygai  ei  ochr  ddwyfol  i  amlygrw^'dd  ar 


CYMERIAD,   A    DYLANWAD   CRIST        175 

unwaith.  Wedi  bod  yn  y  deml  yn  ystod  blwyddyn  olaf 
ei  weinidogaeth,  yn  cyhoeddi  gwaeau  ofnadwy  uwchben 
yr  Ysgrifenyddion  a'r  Phariseaid,  mae  rhai  o'i  ddis- 
gyblion  yn  dyfod  ato,  gan  gynyg  eu  hunain  fel  guides  i 
ddangos  iddo  ogoniant  yr  adsiladau  ardderchog,  fel  pe 
na  buasai  ond  ymwelydd  dynol  dieithr  i'r  lle.  Nid  oedd 
y  diffyg  sylweddoliad  hwn  o'i  ddwyfoldeb  yn  foddhaol 
ganddo,  a  llefara  eiriau  oeddent  fel  cleddyf  ll}^m  yn 
trywanu  eu  heneidiau.  Dywed,  "Yn  wir,  meddaf  i 
chwi,  ni  adewir  yma  gareg  ar  gareg  ar  ni  ddatodir." 
Mae  yn  fanwl  ofalus  i  gadw  y  cyfuniad  o'r  dwyfol  a'r 
dynol  yn  ei  Berson  yn  wastad  mewn  arbenigrwydd 
llawn.  Dyma'r  unoliaeth  a  esponia  bob  gair  a  chyfîawn- 
iad  o'i  eiddo,  a  heb  pa  un  y  rhwystrir  pawb  ynddo  Ef. 
Wedi  bod  yn  cyflwyno  dysgeidiaeth  a  nodweddid  gan 
wybodaeth  ddwyfol  yn  synagog  yr  luddewon,  Synodd 
arnynt,  a  dywedasant,  "O  ba  le  daeth  y  doethineb  hwn, 
a'r  gweithredoedd  nerthol  i'r  dyn  hwn  ?  Onid  hwn  yw 
mab  y  saer  ? "  "  A  hwy  a  rwysírwyd  j-nddo  Ef ."  Paham  ? 
Am  fod  ei  ddysgeidiaeth  Ef  yn  ddwyfol,  ond  eu  syniad 
hwy  amdano  yn  ddynol — "  y  dyn  hwn."  Pe  buasent 
yn  meddu  dirnadaeth  am  ei  Berson  fel  Duw-ddyn, 
buasent  ar  unwaith  yn  gweled  unoliaeth  yn  ei  eiriau  a'i 
bersonolaeth,  ac  ni  rwystrasid  hwynt  ynddo  Ef.  Nid 
rhyfedd  i  bobl  a  edrychent  arno  fel  dyn  yn  unig, 
ddywedyd  ei  fod  "  allan  o'i  bwyll."  Mae  pwyll  y 
Gwaredwr  yn  ddwyfol-ddynol  ;  ac  oddieithr  yr  edrychir 
arno  oddiar  y  safle  hono,  rhaid  cyfrif  ei  bwyll  yn  an- 
mhwylledd.  Ond  yr  oedd  y  rhai  dderbynient  fantais 
arbenig    oddiwrth    ei   weithredoedd   nerthol,    yn   cael 


iy"»     l-NOLIAETH    DIGYFNEWID    PERSON, 

mewn-olwg  i'w  Berson  trwy  ei  waith,  tra  yr  oedd  y 
llygaid-dystion  a  gymerent  yn  ganiataol  niai  dyn  ydoedd, 
yn  ymddyrysu,  ac  yn  ymwylltio.  Wedi  i'r  lesu  fwrw  allan 
y  lleng  cythreuliaid  o'r  dyn  hwnw,  yn  ngwlad  y  Gadar- 
eniaid,  i'r  moch,  a  thrwy  y  moch  i'r  môr,  mae  pobl  y 
ddinas,  er  gweled  y  dyn  yn  ''  eistedd  yn  ei  ddillad,  ac  yn 
ei  iawn  bwyll,"  yn  dymuno  arno  fyned  ymaith  o'i  "goror 
hwynt."  Paham  ?  Nid  oeddent  wedi  cael  golwg  ar 
brydferthwch  a  gogoniant  ei  Bsrson  a'i  fywyd.  Eithr 
dyna  ddywedir  ani  y  dyn  y  buasai  y  cythreuHaid  ynddo — 
"  A  ddymunodd  arno  gael  bod  gydag  Ef."  Paham  ? 
Wedi  cael  golwg  yr  ydoedd  ar  ogoniant  ei  Berson,  trwy 
ogoniant  y  wyrth  a  wnaed  arno  ef  ei  hun. 

(2)  D(iiv  yr  niioUaeth  ìiwn  i'r  ainlwif  yn  aincan  inaivr  ei 
fywyd. 

Mae  yn  y  bennod  gyntaf  o  Matthew  gychwyn-bwynt 
yr  lesu,  yn  gystal  a'r  Immanuel — Gwaredwr  y  bobl 
oddiwrth  eu  pechodau,  yn  gystal  a'r  "  Duw  gyda  ni." 
Ac  mae  yn  gymaint  o  lesu  ag  ydyw  o  Immanuel.  Mae 
yr  Immanuel  yn  orlawn  o'r  lesu.  Nid  lesu  bach  mewn 
Immanuel  mawr  ydyw  Efe.  Gwyddom  am  ddynion 
mawr  mewn  dealltwriaeth,  gwybodaeth,  a  chyfoeth, 
eithr  y  dyngarwyr  yn  anweledig  fychan  ynddynt.  Eithr 
bron  na  elHd  dywedyd  fod  y  Gwaredwr  ynddo  Ef  yn 
tori  dros  ymylon  yr  Immanuel.  Cyfarfyddwyd  ffydd 
gwraig  y  diferhf  gwaed  yn  nghwriadau  ei  fantell.  Llifai 
ei  hiachawdwriaeth  hi  o'i  Berson  i'w  wisg.  Mae  tinc 
Gwaredwr  yn  mhob  symudiad  a  phob  gweithred  o'i 
eiddo.  Gwir  nad  oedd  melldithiad  y  fíìgysbren  ddi- 
ffrwyth  yn  dwyn  bwyd  na  diod,  na  dillad,  nac  arian  j 


CYMERIAD,   A    DYLANWAD   CRIST        177 

neb,  ond  daeth  o'r  cyfryw  felldithiad  wers  bwysig  ar 
ffydd.  Ac  atebai  melldithio  miloedd  o  goed,  os  cynwysai 
hyny  wersi  a  symbyliad  i  ffydd.  Nid  aeth  yr  enaint 
wariwyd  ar  gorff  yr  lesu  yn  ofer,  ac  nid  aeth  y  coed  a 
ddinystriwyd  ar  wersi  ffydd  yn  ofer  chwaith.  Eithr  y 
rheol  ydoedd,  fod  ei  wyrthiau  ar  fater  yn  sicrhau  Uesiant 
tymhorol  i  blant  dynion,  a'r  llesiant  hwnw  yn  gyfryw  na 
allai  neb  arall  ei  roddi  o  gwbl.  Gwyddom  am  lawer 
dosparth  o  ddynion  a  gyfodasant  yn  erbyn  yr  lesu,  eithr 
nid  ydym  yn  gwybod  am  un  meddyg  ddygodd  farn 
condemniad  arno.  Gwna  cyfreithwyr  hyny  yn  fynych, 
eithr  nid  felly  y  meddygon.  A'r  rheswm  da  am  hyny, 
debygid,  ydoedd  na  ymyrai  yr  lesu  nemawr  â'r  rhai  y 
gallasai  y  meddygon  eu  gwella.  Rhyw  ^HravelHng  honie 
forthe  incurables"  oedd  yr  lesuyn  ei  berthynas  â  chleifion 
y  byd.  Ac  yn  wir,  dyna  ydoedd  yn  mhob  cysylltiad, 
oblegid  amcan  mawr  ei  ymddangosiad  ydoedd  rhoddi 
gwaredigaethau,  oeddent  yn  mhell  uwchlaw  gallu  pawb 
ereill ;  megis  rhoddi  golwg  i  ddall  o'i  enedigaeth — 
gwellâd  o'r  parlys  anfeddyginiaethol,  a'r  gwahanglwyf 
cyffelyb — adfer  i  iechyd  wraig  y  diferhf  gwaed,  yr  hon 
wariodd  y  cwbl  ar  feddygon — bwrw  o  ddynion  lengoedd 
o  ysprydion  drwg — ac  hyd  nod  gyfodi  y  meirw  o'u 
beddau.  Sẃn  Gwaredwr  mawr  sydd  yn  mhob  gweithred 
o'i  eiddo.  Ac  yr  oedd  mor  llawn  o'r  Gwaredwr,  nes 
mae  weithiau  yn  rhoddi  iachawdwriacth  mewn  crom- 
fachau.  Ar  ei  ffordd  i  godi  merch  Jairus  o'i  bedd  yr 
oedd  yr  lesu  pan  wellâodd  Efe  wraig  y  diferlif  gwaed, 
a  rhwng  cromfachau  y  ceir  yr  hanes.  O  !  mor  fyw 
ydoedd  ei  natur  dyner  a  bendigedig  i  angenion, 
N 


178     UNOLIAETH    DIGYFNEWID    PERSON, 

clwyfau,  gofidiau,  a  thrueni  plant  dynion.  Mae  y 
Gwaredwr  yn  amlwg,  o'r  dechreu  hyd  y  diwedd,  íe,  hyd 
y  dhacdd.  Tra  y  niae  yr  Immanuel  fel  pe  yn  cilio  i'r 
cysgodion  pan  y  Uefa,  "  Fy  Nuw,  fy  Nuw,  paham  y'm 
gadewaist?"  mae  y  Gwaredwr  yn  ymwthio  i'r  golwg 
yn  ei  weddi  dyner,  "  O  Dad,  maddeu  iddynt."  Ac  un 
o'r  golygfeydd  olaf  geir  ar  y  groes  ydoedd  achub  lleidr, 
ei  gymeryd  i  undeb  âg  Ef  ei  hun,  ac  yna — gartref.  Ac 
un  o'i  gyflawniadau  trugarog  cyntaf,  wedi  ei  adgyfodiad 
o'r  bedd,  ydoedd  trwsio  briwiau  mawrion  Petr  ar  ol  y 
gwadiad,  a'i  osod  yn  y  fath  laorhing  order^  nes  cael  ei 
lenwi  â  nerth  i  farw  fel  merthyr  dros  ei  Waredwr. 

II. — Unoliaeth    ei   ddylanwad   ar    ei  bobl,   fel  ei 

HAMLYGIR    YN     SEFYDLOGRWYDD    EU     BYWYD    CREF- 
YDDOL    HWY. 

Medda  yr  lesu  allu  i  sicrhau  i'w  bobl  gymwysiad 
parhaol  ei  adnoddau  fel  Immanuel  a  Gwaredwr.  Nid 
yn  unig  mae  ynddo  ddigon  ar  gyfer  y  sawl  a  ddeuant, 
ac  a  arosant  mewn  perthynas  âg  Ef,  ond  mae  ynddo 
allu  i  ddiogelu  y  berthynas  ei  hun.  Nid  oes  un  math  o 
amgylchiadau  a  all  sefyll  rhwng  Crist  â'i  bobl,  Ac  os 
teimla  rhai  o'r  bobl  fod  amgylchiadau  yn  tywyllu 
rhyngddynt  âg  Ef,  mae'n  amser  iddynt  ameu  cymeriad 
eu  perthynas  âg  Ef.  Eithr  Efe  a  fỳn  i'r  sawl  sydd  yn  ei 
geisio  ei  gael.  Ond  i  ni  geisio,  mae'n  foddlon  bod  yn 
gyfrifol  am  y  cael.  Mae  perthynas  plant  dynion  â'u 
gilydd  yn  dibynu  Ilawer  iawn  ar  amgylchiadau.  Gall 
amgylchiadau  lesteirio  yr  egn'íon  mwyaf  dyfal  er  cyraedd 
amcanion  teilwng.     Un  o'r  pethau  mwyaf  tarawiadol  yn 


CYMERIAD,   A   DYLANWAD   CRIST        179 

hanes  marwolaeth  ei  Fawrhydi  y  Duc  o  Albani,  ydoedd 
y  nifer  fawr  o  goron-blethau  (iweaths)  a  anfonwyd  o 
wahanol  wledydd,  a  chan  wahanol  bersonau  urddasol. 
Eithr  y  digwyddiad  effeithiolaf  oll  ydoedd  gwaith  ei 
weddw  alarus,  yn  anfon  croes  o  flodau  prydferth  i 
Cannes,  yn  Ffrainc,  Ue  yr  oedd  ei  weddillion  ar  y  pryd, 
gyda  dymuniad  ar  iddi  gael  ei  gosod,  nid  ar  yr  arch, 
eithr  tufewn  i'r  arch,  ar  ei  fynwes.  Ond  cyn  cyraeddiad 
y  flodeu-groes  yno,  yr  oedd  dadfeiliad  cyflym  wedi 
gwneud  yn  hanfodol  scriwio  yr  arch  i  fyny,  byth  i'w 
hagor  mw}'.  Mae  amgylchiadau  yn  ddigon  cr^'í  i  atal 
cyflawniad  dymuniadau  personau  breiniol  mewn  trallod. 
Amser  yn  ol,  cymerodd  llong-ddryUiad  alaethus  le 
gerllaw  Lerpwl.  Yr  oedd  y  bywyd-fâd  wedi  gallu 
cyraedd  o  fewn  ychydig  latheni  i'r  criw  anffodus  ;  eithr 
yr  oedd  y  môr  wedi  ymgodi  i  gyflwr  mor  aruthrol 
frochus,  fel  nas  gallent  gyraedd  yn  nes  at  eu  gilydd  heb 
gael  eu  colli  oll ;  ac  mae  dwylaw  y  llong  oll  bron  yn 
myned  yn  ysglyfaeth  i  ryferthwy  y  tònau  yn  ngolwg,  ac 
yn  bur  agos  yn  nghyraedd  dwylaw  y  b}^vyd-fâd.  Yr 
oedd  digon  o  le  iddynt  oll  yn  y  cwch,  eithr  nis  gallent 
gyraedd  at  y  cwch,  na'r  cwch  gyraedd  atynt  hwj',  a 
boddi  a  wnaethant.  Eithr  ni  chaiff  neb  o  frodyr  lleiaf 
Crist  fyned  i  unrhyw  gyfyngder  tuhwnt  ei  allu  Ef  i 
gyraedd  atynt.  Pan  oedd  y  môr  a'i  "  dònau  yn  drallodus," 
ni  allai  y  disgyblion  fyned  at  yr  lesu  i'r  làn,  eithr  gallodd 
Ef  gerdded  y  dyfroedd  cyffrous  atynt  hwy.  Felly  y  mae 
yn  yr  ystyr  uchaf  oll,  ni  chaniatâ  yr  lesu  i  unrhyw  allu 
sefyll  rhyngddo  â'i  anwyliaid.  Efe  a  ymwthia  atynt 
trwy  bob  tymestl,  ac  a  ymgeidw   gyda  hwynt  er  pob 


i8o     UNOLIAETH    DIGYFNEWID    PERSON, 

ymosodiad.  A  dyma  ddirgelwch  unoliaeth  a  sefydlog- 
rwydd  cymeriad  y  gwir  gristion  yn  holl  amgylchiadau 
gwrthdarawol  y  byd  hwn.  Mae  pleser  a  chân  yr  an- 
nuwiol  yn  dibynu  bron  yn  gwbl  ar  amgylchiadau.  Ond 
mae  y  cristion  fel  ei  Waredwr,  a  thrwy  ei  Waredv/r, 
yn  byw  uwchlaw  amgylchiadau ;  a  deil  unoHaeth  ei 
gymeriad  a'i  gân  i  fyny  trwy  bob  helynt.  Wedi  colli  ei 
holl  eiddo,  a'i  wneud  yn  gwbl  dlawd,  gallodd  Habacuc 
ddatgan,  "  Efe  a  wnai  i  mi  rodio  ar  fy  uchel-leoedd."  Yn 
ei  berthynas  fawr  gyfriniol  â  Duw,  gallodd  edrych  o'i 
uchel-leoedd  yn  mynydd  yr  Arglwydd  ar  stormydd 
bywyd  yn  mhell  islaw.  Yn  y  gwaelodion  acw  y  clywai 
sẃn  y  daran  a'r  corwynt,  ac  y  gwelai  y  mellt  fforchog, 
gwylltion,  yn  fflachio,  eithr  yn  methu  ei  gyffwrdd  ef.  Ni 
effeithia  y  nos  ar  gân,  na  gorthrymder  ar  orfoledd  y 
cristion.  Amser  yn  ol,  yr  oeddwn  yn  teithio  gyda'r 
gerbydres,  ac  yn  yr  adran  agosaf  ataf  yr  oedd  nifer  o 
ddynion  a  merched,  oeddent  ar  eu  ffordd  i  gyngherdd,  yn 
canu  anthem  odidog  yn  ryfeddol  o  swynol.  A  rhwng 
melusder  y  gân  a  disgleirdeb  yr  haul  a  belydrai  trwy  y 
ffenestr  i'r  cerbyd,  teimlwn  fy  mod  wedi  fy  nyrchafu  i 
bwynt  uchel  iawn  o  fwynhad.  Ond  yn  ddisymwth,  dyma 
y  gerbydres  i  mewn  i'r  tynel.  Ond  beth  ddaw  o'r  canu 
yn  awr  ?  Dal  yn  mlaen  wnaeth  y  cantorion  o  hyd,  ac  ni 
fflatiodd  yr  anthem  ddim  yn  y  tynel ;  ac  yn  wir,  yr  oedd 
y  contrast  rhwng  y  canu  swynol  a'r  tywyllwch  yr  oeddem 
ynddo,  yn  rhoddi  yn  yr  oll  ryw  cliann  annesgrifiol. 
Wrth  fyfyrio,  nis  gallwn  beidio  sylweddoli  taith  y 
cristion,  ac  unoliaeth  ardderchog  dylanwad  Crist  ar  ei 
fywyd.       Daeth     bywyd    ardderchog    Job    gerbron    fy 


CYMERIAD,   A   DYLANWAD   CRIST       i8i 

meddwl.  Yn  nechreu  ei  daith  ymorfoleddai  efe  yn  y 
meddiant  o  ddigonolrwydd  da  y  ddau  fyd — y  naturiol  a'r 
ysprydol ;  llawer  o  gyfoeth  mewn  anifeiliaid,  ymenyn, 
a  mêl  ;  a  llawer  o  gyfoeth  gras  Duw.  Pa.i  fohannai  ei 
Arglwydd,  mae  haul  rhagluniaeth  yn  disgleirio  trwy 
fîenestr  ei  gerbyd  yn  ei  ymdaith  yn  mlaen.  Ond  yn 
hynod  sydyn,  mae  y  tmin  yn  ymgolh  mewn  tynel  tywyll, 
du — holl  amgylchiadau  ei  fywyd  yn  newid  yn  hoUol ; 
eithr  ni  newidiodd  ei  gân  ei  chyweirnod  o  gwbl. 
Credwyf  mai  o'r  tynel  mawr  yr  esgyna  y  nodau  pereidd- 
iaf  ac  uchaf  eto,  "  Yr  Arglwydd  a  roddodd,  a'r  Arglwydd 
a  ddygodd  ymaith,  bendigedig  fyddo  enw  yr  Arglwydd." 
Dyma  top  notcs  cân  fawr  bywyd  Job.  Ac  nid  rhagor- 
fraint  duwiohon  yr  Hen  Destament  yn  unig  ydyw  hon — 
perthyna  i  bawb  sydd  mewn  gwir  undeb  â  Christ  yn 
mhob  oes  a  gwlad.  Llefarodd  Paul  air  cryf  iawn  dan  yr 
Oruchwyhaeth  Newydd — "Gorfoleddu  mewn  gorthrym- 
derau."  Ymddengys  mai  ystyr  y  term  ''gorfoleddu" 
ydyw  "  blocdd-foliaiinn."  Eithr  Ue  cyfyng  i  "  floedd- 
foliannu"  ydyw  gorthrymderau.  Mae'r  aconstics  yn  dra 
diífygiol — y  tò,  a'r  Uawr,  a'r  muriau  yn  ymyl  eu  gilydd, 
ac  yn  gorthrymu  ar  y  llais  a'r  natur.  Nis  gall  neb  fynu 
gu^neud  Ue  i  floedd  yn  y  fath  fangre,  ondy  gwir  gristion. 
Mae  rhyw  ring  yn  ei  floedd  ef,  hyd  nod  mewn  "gorth- 
rymderau." 

Gwelir  oddiwrth  hyn  oll  fod  Crist  yn  y  cristion,  yn 
gystal  ag  ynddo  ei  hun,  "  ddoe  a  heddywjT  2í;ì."  le, 
ond  beth  am  y  "  tragywydd  "  ?  Mae  ei  ddylanwad  ar  ei 
bobl,  hefyd,  yn  parhau  yn  dragywydd.  Pe  buasai  yr 
unoliaeth  yn  colli  at  y  dyfodol,  a  ninau  oll  yn  ymsymud 


i82     ÜNOLIAETH    DIGYFNEWID   PERSON, 

i'r  dyfodol  mawr,  ni  buasai  yn  ateb  diben  mawr.  Eithr 
hyfryd  y  sicrwydd  y  bydd  i'r  hwn  oedd  bobpeth  i  ni 
ddoe,  sydd  bobpeth  heddyw,  yn  bobpeth  i  ni  yn  dra- 
gywydd.  Pwy  bynag  a'i  harddel  Ef  yn  y  byd  hwn, 
gaiíî  eu  harddel  ganddo  yn  y  palas  tragwyddol,  ger 
gwydd  y  Brenin.  Mae  ambell  i  bendefig  o  Brif-ddinas 
Prydain  Fawr  yn  ymdeithio  yn  achlysurol  i  ganol  y 
mynyddoedd,  ac  yn  ymbleseru  mewn  anturio  i'r  bwthyn 
tô  gwellt  yn  un  o'r  cilfachau,  Ile  y  triga  gweddw  unig  a 
thlawd.  Gwna  y  boneddwr  ei  hun  mor  rydd  a  chartrefol 
yn  ei  ymddiddan  â  hi  a  phe  buasai  yn  gyd-stâd  â  hi,  a 
dichon  y  dyry  iddi  rodd  fechan  cyn  ymadael.  Ond  diau, 
pe  digwyddai  ei  gyfarfod  yn  nghanol  ei  gyfeillion  yn 
Regent  Street,  Llundain,  na  chymerai  sylw  ohoni  o  gwbl. 
Yn  ei  berthynas  â'r  weddw  dlawd,  nid  yw  "ddoe  a 
heddyw  yr  íí«,"  ond  yn  ddati  mewn  un.  Ond  gwyddom 
am  Un  ag  y  mae  ei  ffyddlondeb  a'i  arddelwad  yn  ym- 
gymeryd  â'r  tragwyddol.  Bu  Ef  yn  íîyddlon  i'n  codi 
o'r  pydew  i'r  graig  "  ddoe."  Mae'n  hwylio  ein  cerdded- 
iad,  ac  yn  cyfranu  pob  gras  cynorthwyol  i  ni  "  heddyio." 
Ac  wedi  ein  mynediad  trwy  yr  anialwch  a'r  jìrofedig- 
aethau  i  mewn  i'r  byd  mawr  tragwyddol  a  gogoneddus, 
a  rhodio  parapets  aur  dinas  Duw,  bydd  Ef  yno  yn  gyntaf 
oll  i'n  cydnabod,  ein  croesawu,  a'n  hintroducio  i'r  teulu 
brenhinol.  Oherwydd  eu  perthynas  uchel  âg  Ef,  mae 
sicrwydd  hollol  y  caiff  pob  cristion  ei  barchu  yn  oruchel 
gan  bendelìgaeth  y  nef  ei  hun.  Ni  edrycha  yr  un  arch- 
angel  yn  bellach  yn  ol  yn  ei  hanes  na'r  adeg  y  daeth  i 
undeb  â'r  Gwaredwr,  eithr  edrycha  yn  mlaen  i'w  ddyfodol 
disglaer  a  thragwyddol.     Bydd  i  ddylanwad  Crist  roddi 


CYMERIAD,  A   DYLANWAD   CRIST       183 

statnỳ  ar  dragwyddoldeb  pob  credadyn.  Mae  bugeil- 
iaeth  Crist  i  fod  yn  effeithiol  trwy  ganol  yr  anialwch  i 
ganol  tragwyddoldeb.  "Yr  Oen,  yr  hwn  sydd  yn 
nghanol  yr  orseddfainc,  a'u  bugeilia  hwynt,  ac  a'u 
harwain  hwynt  at  íîynonau  bywiol  o  ddyfroedd." 
"  Ddoe,  a  heddyw  yr  un^  ac  yn  dragyivydd.^'     Amen. 


PWYSIGRWYDD  MAWR  CYD-YM- 
DRECH  Y  GWEINIDOG  A'R  EGLWYS 
ER  LLWYDDIANT  UCHAF  GWAITH 
YR  ARGLWYDD. 


[Siars  a  draddodwyd  ar  achlysur  Ordeiniad  nifer  o  Weinidogion 
leuainc  i'r  Weinidogaeth  Wesleyaidd,  yn  Nghymanfa  Wesleyaidd 
Pontypridd,  Mehefin  iieg,  1903]. 

FY  Anwyl  Frodyr, — Da  genyf  eich  llongyfarch 
chwi,  a  datgan  fy  llawenydd  personol,  a  llawenydd 
eich  brodyr  yn  y  weinidogaeth,  yn  nghydag  aelodau  yr 
Eglwysi  Wesleyaidd,  a  gynrychioHr  mor  lluosog  yma 
heddyw,  oherwydd  eich  mynediad  llwyddiannus  trwy 
fîynyddoedd  eich  prawf  fel  gweinidogion  a  bugeihaid  yn 
yr  Eglwys  Wesleyaidd.  Yr  ydych  wedi  sefyll  yn 
barchus  yn  yr  arhoHadau — wedi  arddangos  Hafur,  yn  ol 
eich  gaUu,  yn  y  pulpud — wedi  bod  hyd  yma  yn  fugeiHaid 
gof alus  ar  braidd  yr  Arglwydd — ac  wedi  cadw  eich  diUad 
yn  lân,  a  thrwy  hyny  roddi  esiampl  dda  i'r  praidd — 
corffori  eicli  pregethau  yn  eich  ymarweddiad,  a  sicrhau 
gwenau  a  chymeradwyaeth  Pen  yr  eglwys.  A  heddyw, 
yr  ydych,  trwy  "  arddodiad  dwylaw,"  wedi  eich  cyflawn 
awdurdodi  i  "  bregethu  y  Gair,  ac  i  weinyddu  y  sacra- 
mentau  yn  y  gynuUeidfa." 

Eithr  hyderaf  nad  ydych  yn  gogwyddo,  yn  y  gradd 
lleiaf,  i  edrych  ar  ddydd  eich  ordeiniad  fel  dechreuad 
cyfnod  o  esmwythyd,  diogi,  a  difaterwch  ;  eithr  yn 
hytrach,  yn  ddechreuad  cyfnod  maith,  mi  obeithiaf,  o 


Y    GWEINIDOG    A'R    EGLWYS  185 

lafur  m\vy  diball,  o  ymgysegriad  mwy  llawn,  ac  o 
Iwyddiant  ysprydol  mwy  gogoneddus  nag  erioed.  Yr 
ydych  wedi  arddangos,  yn  ystod  eich  pedair  blynedd 
prawf,  gynydd  mewn  galhi  a  chymwysder  i'r  gwaith,  a'n 
gweddi  yw,  ar  i  chwi  gynyddu  yn  gyfartal,  o  leiaf,  yn  yr 
ymdeimlad  o  rwj'medigaeth,  a  phenderfyniad  i  fod  yn 
weithwyr  difefl  yn  ngwinllan  eich  Harglwydd.  Bydded 
dydd  eich  ordeiniad  yn  ddydd  o  "ail  ras,"  o  ail  eneiniad, 
ac  o  ail  fedydd  yr  Yspryd  Glân  i  chwi  ar  gyfer  gwaith 
mawr  eich  bywyd. 

Fy  anwyl  frodyr  a  chwiorydd  yn  Nghrist  lesu,  yr 
wyf  er's  amser  yn  ddwfn  deimladwy  fod  yr  Arglwydd 
yn  fy  arwain  i  gymeryd  mantais  ar  y  cyfleustra  euraidd 
hwn  i'ch  anerch  chwi  yn  eich  perthynas  â'r  gweinidogion, 
yn  gystal  a'r  gweinidogion  yn  eu  perthynas  â  chwi.  Mae 
gan  y  brodyr  ieuainc  a  ordeiniwyd  i  waith  y  weinidog- 
aeth  heddyw,  yn  nghyd  â'r  holl  frodyr  anwyl  hyn  yn  y 
weinidogaeth,  eu  rhwymedigaethau  neillduol  yn  eu 
perthynas  â  chwi,  fel  aelodau  o  gorff  Crist.  Eithr  mae 
gan  y  dyrfa  fawr  hon  o  aelodau  eglwysig  rwymedig- 
aethau  cyfartal  yn  eu  perthynas  â'u  gweinidogion. 
Oblegid  hyn,  yr  wyf  yn  sicr  fy  mod  yn  cael  fy  arwain 
gan  Ben  yr  eglwys,  i  anerch  y  gweinidog  a'r  eglwys  yn 
eu  cyd-berthynas  â'u  gilydd.  Sylfaenir  sylwadau  ymar- 
ferol  ar  Rhuf.  xv.  29 — 33. 

"  Ac  mi  a  wn,  ỳan  ddelwyj  atoch^  y  deuaf\â  chyftawnder 
bendilh  efengyl  Crist.  Eithr  yr  wyf  yn  atolwg  i  chwi^ 
frodyr,  er  mwyn  ein  Harglwydd  lesu  Grist^  ac  er  cariad 
yr  Ysỳryd^  ar  gyd-ymdrcch  o  honoch  gyda  myfi  mewn 


i86  Y    GWEINIDOG 

gwedd'iau  drosof  fi  at  Dduw  ;  fcl  ÿm  gioarcdcr  oddi- 
wrth  y  rhai  anufudd  yn  Judea  ;  ac  ar  fodfy  ngweini- 
dogaeth,  yr  hon  svdd genyf  i  yerusalcm,  \n  gymcradwy 
gan  y  saint ;  fcl  y  delwyf  atoch  nicwn  llawcnydd^ 
tì-wy  cwyllys  Dim\  ac  ÿm  cydloncr  gyda  chwi.  A 
Duw yr  heddiüch  fyddo  gyda  chwi  oll,     Amen." 

Tra  yn  benderfynol,  ar  ei  ffordd  i'r  Spaen,  i  dalu  ym- 
weliad  â  Rhufain  "  â  chyílawnder  bendith  Crist,"  mae'r 
Apostol  Paul  yn  sylweddoli  pwysigrwydd  cyd-ymdrech 
gweddigar  yr  eglwys,  er  Uwyddiant  gwrthddrychol  y 
cyflawnder  bendith  yn  meddwl  a  bywyd  y  byd  ;  ac  ar  y 
Uinellau  hyn  y  bydd  i  mi  symud. 

Mater: — Pwysigrwydd  mawr  cyd-ymdrech  y  gweini- 
DOG    a'r    eglwys    er    llwyddiant    uchaf 

GWAITH    YR   ArGLWYDD. 

Mae'r  Apostol  yn  pcndeifynu  gwynebu  y  byd  g>'da 
chyflawnder  bendith  Crist,  a  dylai  pob  gweinidog 
gyraedd  yr  un  safle  ysprydol.  Eithr  dylai  yr  eglwys 
hefyd  benderfynu  ymgymwyso  i  dderbyn  cyflawnder 
bendith  Crist  iddi  ei  hun,  ac  i  gynorthwyo  cenad  Duw 
mewn  gweddiau  a  Uafur,  i'w  chyflwyno  yn  Uwyddiannus 
i'r  byd. 

Ymddengys  nad  yw  y  term  "  efengyl "  i  fod  yn  yr 
ymadrodd  "cyflawnder  bendith  efengyl  Crist,"  ac  nad 
yw  yn  golygu  perthynas  y  gweinidog  â'r  eglwys,  ac  âg 
athrawiaethau  a  gwirioneddau  yr  efengyl,  ag  sydd  i  fod 
yn  faich  y  weinidogaeth,  eithr  y  nerthoedd  ysprydol  sydd 
i  lenwi  y  gweinidog  a'r  eglwys  yn  rhinwedd  undeb  uchel 
â  Phen  yr  eglwys.      Cymer  yr  Apostol  yma  yn  ganiataol 


A'R   EGL^\^S.  187 

fod  llenwi  y  weinidogaeth  â  "  holl  gyngor  Duw "  yn 
hanfodol  i  gyraeddiad  amcan  y  weinidogaeth  a'r  eglwys. 
Eithr  y  nerthoedd  ddeuant  o  Grist  ei  hun,  trwy  ei 
Yspryd,  a  olygir  yn  benaf  yma — "cyflawnder  bendith 
Crist."  Yn  ol  ElHcott,  golyga  "  fesur  cyflawn  o 
fendithion  ysprydol  i'w  cyflwyno  iddynt."  Ac  yn  ol 
Firrar  Finton,  golyga  "  mi  a  ddeuaf  gyda  Uawn  gymer- 
adwyaeth  Crist."  Gwehr,  gan  hyny,  mai  sicrhau  nerth 
ysprydol  Crist,  yn  nghyflwyniad  a  derbyniad  bendith 
gyflawn,  a  olygir  yn  benaf  yma.  Mae'n  bosibl  bod  yn 
gywir,  uniawngred,  a  chyflawn  yn  maich  dysgeidiaeth  y 
pulpud  a'r  eglwys,  a  bod  yn  amddifad  o  nerth  personol 
Crist  yn  a  thrwy  yr  oU.  Nid  yw  uniawngrededd  a 
chyflawnder  dysgeidiaeth  ond  y  ivire  briodol,  sydd  i 
ghido  nerth  personol  Crist,  i  effeithio  ar  holl  bersonolaeth 
a  bywyd  dynion.  Diau  fod  angenrheidrwydd  y  "cyflawn- 
der  bendith,"  a  chymeradwyaeth  hwn  o  eiddo  y  Crist 
personol,  yn  deilwng  o  sylw  arbenig  yr  eglwys  yn  yr  oes 
hon. 

Dyma'r  awyrgylch  yn  mha  un  mae  y  cyd-ymdrech  i'w 
gyflawni.  Dywed  ElHcott  fod  yr  ymadrodd  hwn,  "cyd- 
ymdrech  ohonoch,"  yn  golygu  "  to  sccond  my  oivn  earnest 
enireaties."  Mae  aelodau  yr  eglwys  i  fod  yn  "  seconds  " 
i'r  gweinidog  yn  ei  hoH  egníon  yn  erbyn  satan  a  phechod, 
ac  o  blaid  egwyddorion  ac  awdurdod  y  deyrnas  nid  yw 
o'r  byd  hwn.  Gwyddom  am  rai  aelodau  yn  yr  eglwys 
ag  y  mae  yn  well  ganddynt  fod  yn  "  seconds  "  i  elynion 
y  gweinidog,  nag  iddo  ef.  Mae  ereiU  yn  ei  wneud  yn 
fater  o  gydwybod  i  weddîo  dros,  a  chynorthwyo  y 
gweinidog  yn  hofl  ranau  ei  waith  mawr. 


i88  Y   GWEINIDOG 

Mae  y  geiriau  hyn  yn  ein  harwain  i  sylwi  ar 

I. — NODWEDDION    Y    CYD-YMDRECH    HWN. 

Mae  llawer  o  gysylltiadau  ag  y  mae  y  gweinidog  a'r 
eglwys  i  dywallt  eu  hegnion,  eu  dylanwad,  a'u  hysprydol- 
iaeth  y  naill  i'r  llall,  er  cyraedd  yr  amcan  mawr. 

(i)  Eu  cyd-ymdrech  yn  eu  ỳcrthynas  â'ii  gilydd. 

Yr  hyn  sydd  yn  naturiol  flaenaf  mewn  trefn  yn  y 
cysylltiad  hwn  ydyw — diwylliant  meddyliol  a  doniau.  Fel 
dysgawdwr  y  bobl,  mae'n  dra  phwysig  i  weinidog  Crist 
fod  yn  berchenog  diwylhant,  dysg,  a  dawn.  Mae 
ganddo,  os  yn  fîyddlon  i'w  swydd,  i  wynebu  y  bobl  yn 
gyhoeddus,  cymdeithasol,  a  phersonol.  Mae  ganddo  i 
ymdroi  yn  mysg  pobl  o  wahanol  safleoedd  mewn  bywyd, 
a  dylai  allu  bod  o  wasanaeth,  cymorth,  a  chysur  i'r  oll. 
Prin  mae'n  angenrheidiol  nodi  mai  maes  mawr  ei  lafur 
meddyhol  ydyw  yr  Ysgrythyrau  sanctaidd.  Eithr  mae 
meistroh  yr  Ysgrythyrau  yn  cynwys  bod  yn  gymharol 
fedrus  mewn  cangenau  lawer  o  wybodaeth.  Mae  y 
Beibl  yn  cyftwrdd  bron  â  phobpeth  a  berthyn  i  ddyn  yn 
ei  holl  gysylltiadau.  Mae  gwybod  hanes  pob  cenedl, 
sydd  â  hanes  o  werth  iddi,  yn  fanteisiol  i  ddeall  yr 
Ysgrythyrau.  Mae  y  darganfyddiadau  diweddar  a 
wneir  yn  y  gwledydd  fu  gynt  yn  enwog,  yn  taflu  goleuni 
parhaus  ar  ryw  adran  o  ddysgeidiaeth  y  Beibl.  A 
chan  mai  llyfr  i  ddyn  ydyw  y  Beibl,  mae  efrydiaeth  ar 
"athroniaeth  y  meddwl  dynol,"  yn  ei  wahanol  ranau,  yn 
ryfeddol  o  fanteisiol  i  egluro  a  chymwyso  ei  wirioneddau 
at  ddynion.  Nis  gellir,  gan  hyny,  roddi  gormod  o  bwys 
ar    yr    angenrheidrwydd    am    addysg    uchel,    llwyr,    a 


A'R   EGLWYS  189 

chyflawn  i  weinidogion  y  Gair.  Gwna  yr  eglwys  yn 
ddoeth  wario  symau  sylweddol  o  arian  i'r  amcan  hwn. 
Buaswn,  gan  hyny,  fy  mrodyr  ieuainc,  yii  eich  cynghori, 
gyda  phob  dwysder  a  difrifwch,  i  fod  yn  efrydwyr 
ffyddlon  ac  aiddgar  holl  ddyddiau  eich  bywyd.  Ym- 
godymwch  âg  anhawsderau  efrydiaeth  am  y  deng 
mlynedd  nesaf,  ac  yn  ddilynol  i  hyny,  daw  myfyrdod 
cryf  yn  ail  natur  i  chwi,  ac  yn  un  o  fwyniannau  penaf  eich 
bywyd.  Daw  parotoi  ar  gyfer  y  pulpud  yn  swyn 
gwirioneddol  i  chwi.  A  beth  sydd  odidocach  na  theimlo 
fod  cyflawni  ein  rhwymedigaethau  gweinidogaethol  yn 
brif  íîynonell  ein  dedwyddwch  ?  Os  goddefwch  i  chwi 
eich  hunain  syrthio  i  ddiogi  meddyliol  yn  awr,  daw 
cyflawni  eich  gweinidogaeth  yn  y  pulpud  yn  faich  an- 
nioddefol  ar  eich  hyspryd  yn  y  man.  Yn  mlaen  pob 
peth,  ymegni'wch  yn  galed  i  fod  yn  bregethwyr  da, 
goleuedig,  a  graenus.  Pregethwch  â'r  deall  ac  â'r 
yspryd,  â'r  gelfyddyd  ac  â'r  galon.  YmgoUwch  yn 
urddasolrwydd  dwyfol  eich  gwaith.  Bydded  i  chwi, 
trwy  ras  Duw,  gael  eich  goddeithio  gan  awydd  i  lesâu 
yr  eneidiau  fydd  ger  eich  bron,  ac  yna  ni  raid  i  chwi 
betruso  parthed  eu  boddhau.  Eithr  os  caiff  boddhau 
dynion  le  mawr  yn  eich  nieddwl,  ni  Iwyddwch  byth  i 
lesâu  ond  ychydig. 

Yr  wyf  yn  cael  fy  nhemtio,  yn  y  cysylltiad  hwn,  i 
gyllwyno  i  chwi  ychydig  awgrymau  parthed  prif  waith 
eich  bywyd — sef  pregethu  efengyl  Crist.  Buaswn  yn 
gwasgu  arnoch  gyfansoädi  a  thmddodi  eich  pregethau 
gystal  ag  sydd  bosibl  i  chwi.  Gofalwch  fod  pob  pregeth 
yn  cynwys  gwirioneddau  fydd  yn  adeiladu  y  saint  yn 


I90  Y    GWEINIDOG 

ysprydol,  neu  yn  cyffroi  yr  annychweledig  i  dderbyn  y 
Gwaredwr.  Na  cheisiwch  foddloni  y  rhai  feddant  fwy 
o  chwilfrydedd  am  wybod  pa  sawl  modfedd  sydd  o 
Jerusalem  i  Jericho,  na'r  ffordd  at  groes  Crist.  Ym- 
drechwch,  hyd  y  mae  ynoch,  ddwyn  arddull  y  testyn  i'r 
bregeth,  ac  arddull  y  bregeth  i'r  traddodiad.  Dyma 
sydd  naturiol,  a  dyma  sicrha  yr  amrywiaeth  mwyaf 
dyddorol.  Y  pregethwr  mwyaf  medrus  yn  hyn  ydyw  y 
mwyaf  anhawdd  ei  efelychu,  am  nad  yw  yn  efelychu 
Ilawer  arno  ei  hun.  Byddwch  chwaethus,  hydy  gellwch, 
yn  eich  cymhariaethau  a'ch  eglurebau,  ac  na  ddefnydd- 
iwch  hwynt  o  gwbl,  os  na  chymerant  eu  lle  yn  naturiol, 
fel  priddfeini  mewn  mur.  Wedi  i  chwi  ymdrechu  yn 
deilwng  i  gyfansoddi  pregeth  deilwng,  ymegniwch  i 
ddysgu  ei  thraddodi  yn  deilwng.  Mae  traddodiad  gwael 
yn  sefyll  rhwng  y  bregeth  a'r  gwrandawyr,  pryd  y  dylai 
gynorthwyo  ryw  gymaint,  a  dyweyd  y  Ileiaf,  er  cryfhau 
yr  effaith.  Yn  mlaen  pob  peth,  dysgwch  ynganu  pob 
sill  a  llythyren.  Er  nad  oes  yr  un  pwys  i  fod  ar  bob  siU, 
nid  ydych  i  lithro  yn  anhyglyw  dros  yr  un  gair  na  sill. 
Mae  gwneuthur  hyn  yn  gywir  yn  cynwys  mwy  o  elfenau 
dyddordeb  i'r  gwrandawyr  nag  y  mae  ond  ychydig  o 
bregethwyr  yn  ei  dybio.  Os  ydych  wedi  eich  dwyn  i 
fyny  mewn  rhan  o  Gymru  a  nodweddir  gan  ynganiad 
drwg,  a'r  ynganiad  hwnw  wedi  glynu  ynoch,  nac  oedwch 
heb  ymdrechu  ymryddhau  oddiwrth  yr  arferiad  cywil- 
yddus.  Hyd  nod  pe  bai  raid  i  chwi  dderbyn  gwersi  gan 
Profcssor  of  Music,  mynwch  ddod  yn  rhydd  o'r  blin 
gaethiwed  hwn.  Dysgwch  anadlii  yn  naturiol  a  llawn. 
Na  fyddwch  lonydd,  nes  gallu  llenwi  eich  Inngs  ûg  awyr 


A'R   EGLWYS.  191 

yn  mhob  anadliad,  a  rhoddwch  ef  allan  yn  ol  y  byddo  y 
gofyn.  O  ran  hyny,  yr  ydych  yn  dra  thebyg  o'i  roddi 
allan  yn  naturiol,  os  cymerir  ef  i  mewn  yn  naturiol.  O 
ddiffyg  ỳrofessors  mewn  areithyddiaeth  Gymreig  o  fewn 
cyraedd,  dylai  pob  gweinidog  sicrhau  cwrs  o  wersi  ar 
anadhi  (hreathing)^  gan  Professor  of  Miisic  galhiog. 
Sicrha  hyny  lais  pereiddiach,  arbeda  wastrafî  niweidiol 
ar  nerth  cyfîredinol  y  corff,  a  cheidw  yr  organau 
delicate^  sydd  yn  y  gwddf  a'r  fynwes,  rhag  niwaid 
dinystriol.  Mae  pregethu  llawer,  heb  y  feistrolaeth 
hon  ar  anadlu,  yn  sicr  o  beri  i  ryw  ran  o'r  corff — yr 
offerynau  lleisiol,y  galon,  neu  y  nervons  system^  &c. — i  roddi 
ffordd  yn  y  man.  Er  mwyn  eich  iechyd  eich  hunain,  ac 
er  mwyn  effeithiolrwydd  eich  gweinidogaeth,  nac  es- 
geuluswch  hyn.  Yn  wir,  buaswn  yn  anog  hoU  ieuenctid 
y  wlad  i  sicrhau  yr  addysg  hon,  er  mwyn  iechyd  hoenus. 
Byddai  dysgu  anadlu  yn  llawn,  a  cherdded  y  mynyddoedd 
a'r  bryniau,  yn  cyfranu  yn  annhraethol  fwy  at  iechyd 
bechgyn  ieuainc  y  wlad  hon,  na  chicio  y  bêl  droed. 
Cynorthwy  sylweddol  i  hyn  fuasai  gymnastic  cxcrcises 
gyda'r  diimb  bells^  er  datblygu  y  fynwes,  ac  atal  y  cefn- 
grymedd,  sydd  yn  gwneud  anadlu  a  lleisio  yn  briodol  yn 
anmhosibl.  Mae  tuedd  rhy  gyffredinol  mewn  pregeth- 
wyr  i  wargrymu,  er  anfantais  fawr  i'w  hiechyd  a'u 
heffeithiolrwydd.  Os  oes  genych  lais  da  a  soniarus, 
gwnewch  y  defnydd  ohono  a  fydd  o  wasanaeth  i'r  efengyl, 
ond  peidiwch  a'i  addoli  ar  draul  esgeuluso  cyfoethog- 
rwydd  cynwys  y  genadwri.  Defnyddiwch  ef  yn  ddeall- 
gar,  er  gosod  gerbron  brydferthwch  y  gwirionedd  a 
draethir  genych.     Ymdrechwch  ddefnyddio  yr  oll  o'ch 


192  Y    GWEINIDOG 

llais  o'r  top  i'r  gwaelod.  Tuedd  y  Cymroydyw  esgeuluso 
nodau  canol  mwyaf  cyfoethog  ei  lais,  a  neidio  o'r  gwaelod 
i'r  uchderau,  a  myned  heibio  gwir  gyfoeth  ei  lais.  Os 
mai  Uais  garw  ac  angerddol  sydd  genych,  bydded  i 
chwi  ei  gadw  tanodd  hyd  y  gellir,  wedi  gallu  gwneud 
eich  hunain  yn  hyglyw,  ac  ymdrechwch  acenu,  ynganu,  a 
phwysleisio  yn  ddeallgar,  yn  hytrach  na  dwyn  allan  lais 
ansoniarus.  Yr  wyf  wedi  ymdroi  gyda'r  mater  hwn,  ond 
credaf  ei  fod  yn  dra  theilwng  o  sylw  difrifolaf  pob 
gweinidog  ieuanc. 

Ond  nis  gall  y  gweinidog  gyraedd  amcan  deallol  uchel 
trwy  ei  holl  ymegnion  yn  yr  efrydfa  a'r  pulpud,  oddieithr 
i'r  eglwys  feithrin  yspiyd  ac  ymarfcnad  myfyrgar  yn  Ngair 
Dinv.  Tra  mai  gwarthus  y  syniad  fod  nifer  yn  yr 
eisteddleoedd  uwchlaw  y  pulpud  mewn  diwylliant  a 
gwybodaeth  ar  y  materion  y  dylai  y  pulpud  fod  yn 
fedrus  ynddynt,  mae'n  ffynonell  digalondid  i  bregethwr 
ymroddgar  fod  goreu  ei  efrydiaeth  heb  ei  werthfawrogi 
gan  ei  braidd  ei  hun.  Nid  doethion  yn  ngolwg  ffyliaid, 
a  ffyliaid  yn  ngolwg  doethion,  ydyw  gweinidogion  Duw  i 
fod,  eithr  doethion  yn  ngolwg  doethion.  A  dylai  holl 
aelodau  yr  eglwys  ymegnio  yn  nghyfeiriad  y  deall- 
twriaeth  a'r  ddoethineb  fydd  yn  eu  cymwyso  i  werth- 
fawrogi  cyfoeth  mwyaf  y  weinidogaeth.  Dylai  pob 
aelod  eglwysig  efrydu  y  "  Maes  Llafur "  yn  ei  oriau 
hamddenol,  a  darllen  yn  fyfyrgar  rhyw  ran  o  Air  Duw 
mor  fynych  ag  fydd  yn  bosibl.  Mae'n  otidus  meddwl 
fod  nifer  mor  fawr  o  aelodau  ieuainc  yr  eglwysi  yn  dod 
o'u  gorchwylion,  ymolchi  a  bwyta,  ac  yna  aUan  i  edrych 
o'u  cwmpas,  neu  chwareu,  gan  esgeuluso  Gair  Duw,  o 


A'R   EGLWYS  193 

ddechreu  i  ddiwedd  y  flwyddyn.  A  phan  y  darllenant, 
ni  cheir  ganddynt  ond  man  ffug-chwedlau  difyr,  ond  di- 
fûdd.  Goddefwch  i  mi  eich  anog  oll  i  wneud  hawhad 
mawr  ar  y  pulpud.  Gorfodwch  y  pregethwr  i  deimlo 
eich  bod  fel  cenawon  newynog,  mewn  angen  cynahaeth 
sylweddol.  Nid  oes  dim  mor  symbyhadol  ac  yspryd- 
iadol  i'r  gwir  bregethwr  na  hawHad  uchel  oddiwrth  ei 
gynulleidfa,  na  chwaith  ddim  yn  fwy  deifiol  i'r  pregethwr 
diog  a  diyni.  Ac  o  bosibl  mai  deifio  y  cyfryw  un  sydd 
eisieu. 

Gelhr  nodi  mai  ifiirf  arall  ar  gyd-yindrech  y  gii)eíiiidog 
à'r  eglwys  ydyii)  gwasanaeth  eglwysig  a  chynideithasol. 

Yr  wyf  yn  mawr  hyderu  fod  pob  brawd  yn  y  weini- 
dogaeth,  sydd  yma  heddyw,  yn  sylweddoH  pwysigrwydd 
ymwehadau  bugeihol  pur  ac  iach  â  phraidd  ei  ofal,  yn 
aelodau  a  gwrandawyr.  Nid  yw  pob  un  ohonom, 
oherwydd  prysurdeb  cyhoeddus,  a  elwir  allan  gan 
eglwysi  y  wlad,  yn  gallu  gwneud  y  cyfryw  ymwehadau  i 
fyny  o  lawer  â'n  hargyhoeddiad.  Ond  yn  ddiddadl,  mae 
y  cyfryw  ymwehadau  yn  rhan  bwysig  o  waith  gweinidog 
Crist.  Yr  wyf  yn  deall  fod  rhai  yn  edr^^ch  i  lawr  ar  y 
rhan  bwysig  hwn  o'u  gwaith.  Yr  wyf  yn  gobeithio  nad 
oes  yma  neb  o'r  cyfryw.  Os  oes,  rhaid  i  chwi  dreuHo 
eich  oes  yn  fwy  o  faich  i'r  eglwysi,  nag  o  wir  fudd  i'r 
praidd.  Mantais  arbenig  i'r  gweinidog  ei  hun  ydyw 
ymweUadau  achlysurol,  ond  cyson,  â'i  braidd.  Mae'n 
chwanegu  mîn,  gloewder,  a  nerth  ei  synwyr  cyffredin^  ac 
yn  bywiogi  a  pherffeithio  ei  adnabyddiaeth  ó'r  natur 
ddynol  yn  ei  hoU  amrywiaethau  rhyfedd.  Ac  mae'n 
anhawdd  meddwl  am  gymwysder  pwysicach  i  bregethwr, 
o 


194  Y  GWEINIDOG 

hyd  nod  yn  ei  bulpud,  nag  adnabyddiaeth  lled  Iwyr  o'r 
natur  ddynol.  Oblegid  â  natur  ddynol,  a  hono  wedi 
camu,  mae  a  fyno  gweinidog  Crist.  Eithr  gofalwch  am 
beidio  gor-wneud  ymweliadau,  ar  draul  aberthu  eich 
gwaith  pwysicach  fyth  yn  yr  efrydfa.  Wrth  ymdeithio 
trwy  y  wlad,  tra  yn  clywed  fod  rhai  ohonom  yn  ddiffygiol 
mewn  ymweliadau,  yr  wyf  yn  clywed,  hefyd,  fod  rhai  yn 
ymweled  gormod,  gan  roddi  i'r  praidd  bregethau  teneuon 
iawn  ar  y  Sabboth.  Mae  y  ddau  eithafion  hyn  i'w 
condemnio.  Mae  uii  awr  y  dydd^  ar  gyfartaledd,  yn 
ddigon  i  ymweliadau,  a  dylid  ymweled  â  haner  dwsin  o 
deuluoedd  yn  ystod  yr  awr  hono.  Wrth  gwrs,  bydded  i 
bob  brawd  ranu  ei  amser  yn  ol  ei  ddoethineb  a'i  gyfleus- 
dra  ei  hun.  Buaswn  yn  cynghori  pob  gweinidog  ieuanc, 
dan  ddeugain  oed,  i  benderfynu  bod  yn  ffyddlon  i'w 
efrydfa  hyd  ar  ol  ciniaw  bob  dydd,  oddieithr  dan  am- 
gylchiadau  anghyffredin.  A  phan  y  cewch  wragedd,  fy 
mrodyr  ieuainc,  ymdrechwch  drefnu  gyda  hwynt  i  gadw 
sentry  doeth  a  charedig  rhwng  drws  y  front  a  drws  yr 
efrydfa,  hyd  oriau  y  prydnawn  ;  ac  felly  ni  ddeuant 
hwythau  i'ch  ffau  gysegredig  yn  rhy  fynych.  Eithr 
er  hyn  oll,  nac  anghofiwch  ymweliadau  bugeiliol,  er 
adeiladaeth  a  chysur  personol  pobl  eich  gofal.  Ac  yn  eich 
ymwneud  â'r  bobl  byddwch  siriol,  serchog,  cartrefol ; 
eithr  gofalwch  am  gadw  eich  hunain  yn  deilwng  o  urddas 
yr  efengyl.  A  thra  mae'n  eithaf  priodol  i  chwi  ym- 
ddiddan  ar  gwestiynau  cyffredinol  bywyd,  na  chedwch 
o'r  golwg  eich  rhwymedigaethau  fel  gweision  Duw  yn 
nghartrefi  eich  pobl,  mwy  nag  yn  y  pulpud.  Ymgedwch 
oddiwrth  glebar  hollol  difudd,  a  phan  y  cymerwch  ran 


A'R   EGLWYS.  195 

yn  storiau  diniwaid  yr  aelwyd,  ymgedwch  oddiwrth 
chwaeth  isel^  ac  yn  enwedig  felly  yn  mhresenoldeb  y 
rhyw  ag  y  mae  lledneisrwydd  a  glwysineb  yn  hanfodol 
i'w  hurddas.  Peidiwch  siarad  mwy  na'ch  cyfran 
rhesymol  tra  yn  eistedd  wrth  fyrddau  eich  cyfeilHon. 
Nid  oes  genych  fwy  o  hawl  i  siarad  y  cwbl  nag  sydd 
genych  o  hawl  i  fwyta  y  cwbl.  Mae  siarad  y  cwbl  yn  y 
pulpud  yn  ddigon  i  chwi. 

Eithr  cyn  gadael  y  mater  hwn,  mae  genyf  i  argraftu  ar 
feddwl  y  dorf  fawr  hon  o  aelodau  eglwys  Crist,  eu 
rhwymedigaeth  i  gynorthwyo  y  gweinidog  i  wneud  ei 
ymwehadau  bugeihol  yn  adeiladol  a  bendithiol.  Dis- 
gwyhwch  ef  i'ch  t}^  fel  gweinidog  Crist,  i  gyflawni  ei 
rwymedigaethau  i'w  Feistr,  yn  ei  berthynas  â  chwà. 
Dyna  wnewch  gyda  phawb  ereill.  Chwi  ddisgwyhwch 
y  meddyg  fel  meddyg,  y  masnachwr  fel  masnachwr,  y 
gwerthwr  llaeth  gyda'i  laeth,  disgwyhwch  yn  ofnus  am 
y  casglwr  trethi  fel  casglwr  trethi,  a'ch  cyfeilHon  fel 
cyfeiüion.  Yr  un  modd  disgwyHwch  y  gweinidog  fel 
cenad  Duw.  Os  byddwch  wedi  esgeuluso  y  gwasanaeth 
boreu  Sul,  yr  ysgol  Sul,  y  cyíarfod  gweddi — "Olwyn 
Fawr  yr  Eglwys,"  ys  dywed  Mark  Guy  Pearse — a'r 
cyfarfod  eglwysig,  disgwyHwch  ef  i'ch  ceryddu  yn 
garedig,  ond  ll}'m.  Os  byddwch  mewn  profedigaeth  a 
thrallod,  disgwyliwch  ef  i  gydymdeimlo  â  chwi,  ac  i'ch 
cysuro  yn  yr  Arglwydd.  Eithr  uwchlaw  pob  peth, 
cynorthwywch  ef,  trwy  dalu  ymweliadau  eich  hunain  âg 
esgeuluswyr  moddion  gras,  y  cleiHon,  a'r  galarus.  Yr 
wyf  yn  erfyn  arnoch,  yn  enw  Arglwydd  Dduw  byddin- 
oedd  ísrael,  na  ymddygwch  mwy,  fel  yr  ofnwyf  y  gwna 


196  Y    GWEINIDOG 

rhai  ohonoch,  fel  pe  wedi  eich  cyflogi  bron  yn  an- 
ymwybyddol  i  chwi  eich  hunain,  gan  y  gelyn  mawr,  i 
ladd  eich  bugeiliaid  â  phryder  deifiol  ac  edwinol.  Mae 
lle  i  ofni  fod  rhai  ohonoch,  er  yn  aelodau  eglwysig  er's 
dros  ugain  mlynedd,  heb  ddysgu  cerdded,  magu  digon  o 
ddanedd  i  fwyta  bwyd  cryf,  na  defnyddio  llwy  i  helpu 
eich  hunain,  hyd  yr  awr  hon.  Da  chwi,  helpwch  eich 
hunain,  a  magwcli  nerth  i  symud  a  gweithio,  modd  y 
caffo  eich  bugail  grynhoi  ei  lafur  ar  dô  arall,  ieuengach 
na  chwi. 

(2)  Ein  cyd-ynidrcch  yii  ein  ỳerthynas  â  Duw. 

Dyma  berthynas  uchaf  cyd-ymdrech  y  gweinidog 
a'r  eglwys.  Gan  mai  cyd-ymdrech  gyda  gwaith  Duw 
ydyw,  mae  bod  yn  y  gyd-berthynas  agosaf  â  Duw  ei 
hun  yn  hanfodol  i  Iwyddiant  ysprydol  y  gwaith.  Ein 
perygl  yn  yr  oes  hon  ydyw  ymegnio  dros  Dduw,  tra  yn 
■  amddifad  o'r  nerth  mawr  sydd  yn  gynyrch  cyd-undeb  â 
Duw  ei  hun. 

Un  cyd-ymdrech  yn  ein  perthynas  â  Duw  ydyw, 
"  mewíi  gweddì'au." 

Mae'n  bwysig  efrydu  y  datguddiad  dwyfol  i  wybod 
ewyllys  Duw  tuag  atom.  Eithr  trwy  weddiau  taerion  a 
ffyddiog  mae  i  ni  sicrhau  cyflawniad  ei  ewyllys.  Trwy 
yr  Ysgrythyrau  y  gwyddom  yn  ddeallol  am  y  nerthoedd 
dwyfol,  eithr  trwy  wedd'íau  y  mae  i  ni  berchenogi  ei 
nerth  ynom  ein  hunain.  Gwyddom  am  rai  yn  gwybod 
Ilawer  am  nerth  Duw,  eithr  yn  gwbl  amddifad  ohono  yn 
eu  bywyd  personol.  Y  cyfrif  am  hyn  ydyw,  eu  bod  yn 
fwy  o  efrydwyr  nag  o  weddíwyr.  Y  naiil  a'r  llall  sydd 
oll-bwysig. 


A'R   EGLWYS.  197 

Gyda'i  holl  athrylith,  ei  ddiwylliant  uchel,  a'i  wybod- 
aeth  eang,  teimlai  yr  Apostol  Paul  angenrheidrwydd 
hanfodol  y  "cyd-ymdrech  olionoch  gyda  myfi  mewn 
gwaiii'íau  lirosof  fi  at  Dduw."  Undeb  gwedd'íau  yr 
eglwys,  â'r  eiddo  y  gweinidog  drosto  ef  ei  hun,  a  olygir 
yn  benaf  yma.  Mae'n  annhraethol  bwysig  i  weinidog 
Crist  i  fod  yn  wedd'íwr  taer  a  ffyddiog  drosto  ei  hun  fel 
gweinidog.  Xis  gall  weled  yn  ysprydol  wirioneddau 
uchaf  yr  efengyl  ond  trw^'  weddi.  Mae  rhyw  ddyfnder- 
oedd  ysprydol  yn  Ngair  Duw,  nas  gwehr  hwynt  ond 
trwy  ddatguddiad  y  llygaid,  ac  nid  yw  y  datguddiad 
llygaid  hwnw  yn  nghyraedd  neb  ond  y  gweddîwr. 
"  Datguddia  fy  llygaid,  fel  y  gwelwyf  bethau  rhyfedd 
allan  o'th  g^-fraith  di."  Trwy  weddi,  drachefn,  y  daw  y 
gwirioneddau  mwyaf  yn  gynesrwydd  calon,  yn  gyffro 
mawr  cydwybod,  ac  yn  nerth  angerddol  ewyllys  i'r 
gweinidog.  Mae'r  un  mor  bwysig  i'r  eglwys  fod  yn  yr 
un  yspiyd  ac  ymarferiad  gweddigar.  Nid  yw  y  sawl  sydd 
heb  ffurfio  ymarferiad  o  weddîo  dros  fugail  yr  eglwys  yn 
debyg  o  dderbyn  nemawr  o  fendith  dan  ei  weinidogaeth. 
Ac  nis  gallaf  gael  fy  hun  i  gredu  fod  y  rhai  anffyddlon 
i'r  cyfarfodydd  gwedd'íau,  lle  yr  erfynir  bendith  y  nef  ar 
y  pulpud,  ac  ar  y  gwaith  yn  gyffredinol,  yn  ffyddlon 
chwaith  i'w  gweddíau  dirgelaidd  ar  ran  yr  un  achos 
mawr.  Goddefwch  i  mi  ddeisyf  arnoch  oll,  yn  yr 
Arglwydd,  i  wneud  gweddì'o  dros  eich  bugeihaid  yn 
rhan  arbenig  o'ch  bywyd.  Os  gweddíwch  lawer,  chwi 
a  feirniadwch  ycliydig.  Os  gweddiwch  lawer  dros  y 
bugail,  byddwch  hwylusach  i'ch  trafod  gan  y  bugail.  Os 
gweddîwch  lawer  drosto,  chwi  a  gynorthwywch  lawer 


198  Y    GWEINIDOG 

arno,  os  yw  yn  deilwng.  Gweddiwch  dros  bob  cenad  i 
Dduw.  Mae  rhai  yn  gryfach,  a  rhai  yn  wanach,  o  ran 
talent  a  dawn — gweddîwch  dros  y  rhai  gwanaf  yn 
enwedig.  Eich  perygl  ydyw  gweddio  mwy  dros  y 
cryfaf  na  thros  y  gwanaf.  Nac  anghofiwch  y  rhai  gwan, 
a  sylweddolwch  y  gall  cyrn  hyrddod  yr  Arglwydd 
ddryllio  caerau  Jericho  eto,  a  chacwn  Duw  ddyrnu 
mynyddoedd  eto.  "  Cyd-ymdrech  ohonoch  gyda  myfi 
mewn  gweddîau  drosof  fi  at  Dduw." 

Gwasga  y  testyn,  hefyd,  gyd-ymdrech  y  gweinidog  a'r 
eglwys  i  gyd-sefyll  yii  yr  undeb  ỳarhaol  nchaf  â  Christ,  ac  i 
gyd-bcrchenogi  nerthoedd  yr  Ysỳryd  Gìânyn  en  hysỳrydoedd. 
"  Er  mwyn  ein  Harglwydd  Icsu  Grist,  ac  er  cariad  yr 
Yspryd,"  neu  y  cariad  ynom  ni  at  Dduw,  ac  at  ein 
gilydd,  a  gynyrchir  gan  yr  Yspryd  Glàn.  Mae  y 
gweinidog  a'r  eglwys,  sydd  wedi  eu  cyd-grynhoi  i  undeb 
â'r  Crist  personol,  a'u  cyd-Ienwi  â  nerthoedd  yr  Yspryd 
Glân,  y  gallu  cryfaf  yn  y  byd.  Mae'n  "  ofnadwy  fel  llu 
banerog."  Yn  y  berthynas  oruchel  hon,  a'r  nerthoedd 
dwyfol  a  thragwyddol,  mae  mynwent  cwerylon  a  grym 
adgyfodiad  efrydiaeth  ysprydol,  agwasanaeth  anhunanol 
ac  ymroddol  i  Grist.  Dyma'r  ffwrnes  fawr  a  Iysg  yn 
llwch  a  lludw  bob  hunanedd  ac  opiniwnedd  ffol  mewn 
gweinidog  ac  eglwys.  Pâr  i  awyddfryd  uchelgeisiol  am 
awdurdod  a  swydd  ymgolli  mewn  ffyddlondeb  i'r  unig 
Benaeth  all  Iywodraethu  pawb,  ac  yn  Ben  uwchlaw  pob 
peth  i'r  eglwys.  Buddiol  i  bawb  ohonom  fyddai  adgofio 
beunydd  nad  oes  ond  un  awdurdod  a  llywodraeth  oruchel 
a  hollol  yn  bosibl  i'r  eglwys,  sef  yr  eiddo  Crist  ei  hun. 
Absenoldeb  sylweddohad  o'r  gwirionedd  hwn  sydd  wrth 


A'R  EGLWYS  199 

wraidd  yr  hoU  ymrafaelion  eglwysig.  Pe  bai  pawb  yn 
ymegnîo  i  ymgadw  yn  ddigon  agos  at  Grist,  i'w  wneud 
yn  unig  Benaeth  ein  bywyd,  deuem  yn  un  gallu  mawr 
ynddo  Ef,  ac  Efe  ynom  ninau.  Meddyhodd  Octavius  na 
wnai  mwy  nag  un  hywodraethwr  yn  Rhufain  ond 
cynyrchu  gwrthdarawiad  a  chwerylon,  ac  o  dan  y  cyfryw 
syniad,  penderfynodd  alw  ei  hun  Augustus,  a  gorchfygu 
Mark  Antony,  gan  ymgymeryd  â  bod  yn  unig  lywodr- 
aethwr.  Pa  fodd  bynag  am  Rufain  baganaidd,  unig 
obaith  llwyddiant  sylweddol  yr  eglwys  gristionogol 
ydyw  ymgolhant  yr  aelodau  yn  awdurdod  ac  adnoddau 
dihyspydd  Crist  y  Pen.  Adroddai  un,  fu  yn  gristion  am 
lawer  blwyddyn,  ei  brolìad  yn  y  Reswich  Coiwention^ 
amser  yn  oL  "  Yr  oeddwn,"  meddai,  ''wedi  clywed  am 
Grist  fel  Brenin.  Ac  yr  oedd  wedi  bod  yn  teyrnasu  ynof 
fi,  eithr  fel  Penadur  Cyfansoddiadol  y  gwnaethai  hyny. 
A  myfi  fy  hunan  oedd  y  prif  wciiiidog^  a  chyflawnais 
lawer  o'r  gwaith  fy  hunan.  Ar  ol  hyn,  gwelais  y  rhaid 
iddo  Ef  fod  yn  Ymerawdwr  hollol,  ac  felly  y  mae'n  awr." 
Dyma,  yn  ddiddadl,  y  cyflwr  meddwl  a  gynyrchir  gan  fyw 
yn  agos  i  Grist,  ac  mewn  cael  ein  henwi  â'r  Yspryd 
Glân.  Yn  ein  cyd-ymgohiant  ynddo  Ef,  anghofiwn  ein 
mân  hawhau  ein  hunain,  a  chrynhoir  ein  holl  egnîon  i 
gyflawniad  ei  ewyllys  Ef.  Dyma  wna  y  gweinidog  yn 
gleddyf  gloew  a  llỳm  yn  Uaw  Duw.  Ysgrifenodd  y 
duwiolfrydig  M'Cheyne  at  weinidog  unwaith,  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  "  mor  ddiwyd  yr  ymdrecha  y  march- 
filwr  i  gadw  ei  gleddyf  yn  hm  a  miniog.  Rhwbia 
ymaith  bob  staen  gyda'r  gofal  mwyaf.  Cofia,  mai 
cleddyf  Duw  ydwyt  tithau.      Mae  gweinidog  duwiol  yn 


200  Y    GWEINIDOG 

offeryn  ofnadwy  yn  Uaw  Duw.  Nid  talentau  mawrion  y 
mae  Duw  yn  fendithio,  eithr  tebygrwydd  i  Grist." 
Eithr  mae  eglwys  bur,  lân,  gynes  a  gweddigar,  yn  fantais 
arbenig  i  gadw  y  gweinidog  yn  lân  a  dihalog  mewn  byd 
aflan  a  llygredig.  Fe  gedwir  yr  arfau  a  ddefnyddir  at 
afiechydon  heintus  yn  meddj'gdai  y  wlad  mewn  carbolic 
acid^  rhag  iddynt  gludo  unrhyw  haint  i  friwiau  neb. 
Mae  sancteiddrwydd  a  gweddigarwch  yr  eglwys  yn 
gymorth  nid  bychan  i  ddiogelu  purdeb  y  gweinidog,  a 
sicrhau  na  bydd  iddo  ghido  unrhyw  ddylanwad  heintus 
i  friwiau  agored  dynoliaeth.  A  thrwy  gyd-arhosiad  y 
gweinidog  a'r  eglwys  yn  Nghrist,  a  chyd-breswyliad  yr 
Yspryd  Glân  ynddynt,  y  diogelir  hyn  oll.  Ond  nodir 
eto,  yn 

II. — Effeithiau  BEN'DITHIOL  cyd-ymdrech  ygweinidog 
a'r  eglwys. 

"Fel  y'm  gwareder  oddiwrth  y  rhai  anufudd  (neu 
anghrediniol)  yn  Judea  ;  ac  ar  fod  fy  ngweinidogaeth, 
yr  hon  sydd  genyf  i  Jerusalem,  yn  gymeradwy  gan  y 
saint  ;  fel  y  delwyf  atoch  mewn  llawenydd,  trwy  ewyllys 
Duw,  ac  y'm  cyd-loner  gyda  chwi.  A  Duw  yr  heddwch 
fyddo  gyda  chwi  oll.     Amen." 

(i)  Mae  cyd-ymdrech  ysprydol  y  gweinidog  a'r  eglwys  yn 
sicrhaii  ainddijfyniad  i'r  gwein'ìdog  yn  ngiíyìicb  yinosod- 
iadaii  ei  7vrihivyncbiiyr.  "  Fcl  y'in  gwarcder  oddiwrth  y 
rhai  annfudd  yn  J^ndea." 

Gwyddai  yr  Apostol  fod  yn  Judea  luddewon  crefyddol 
llawn  rhagfarn  a  chreulonedd  at  bobpeth  cristionogol, 
ac  yr  oedd  yn  rhaid  eu  gwynebu  a'u  gorchfygu.     Ac  nid 


A'R  EGLWYS  201 

oes  neb  mwy  anhawdd  i'w  gorchfygu  â  gwirionedd,  nac 
yn  fwy  anhawdd  Uesteirio  eu  buddgarwch,  na  chrefydd- 
wyr  rhagfarnllyd.  Diau  y  teimlai  yr  Apostol  hyny. 
Eithr  meddai  hyder  cryf  y  buasai  cyd-safìad  yr  eglwys 
âg  ef  yn  Nghrist,  ei  chyd-weddíau  âg  ef  at  Dduw,  a'u  cyd- 
lenwad  â'r  cariad  cynyrchedig  gan  breswyliad  yr  Yspryd 
Glân,  yn  amddiffyniad  cryf  iddo,  rhag  unrhyw  niwaid. 
Gall  Duw  wneuthur  hyny  trwy  lanw  ei  bobl  â'r  nerth 
personol  digonol  i  orchfygu  gelynion,  neu  trwy  eu 
hamgylchu  mewn  modd  nas  gall  neb  ei  ragweled.  I'r 
sawl  sydd  yn  aros  mewn  undeb  agos  âg  Ef,  mae'r 
Arglwydd  yn  "ogoniant  yji  y  canol^  neu  yn  fur  o  dân  o 
amgylch."  Efe  a  leinw  ei  weinidog  â  nerth  i  ymladd, 
neu  a  ymsymud  o'i  gwmpas  i  ymladd  drosto,  tra  y  bydd 
ef  "  yn  edrych  ar  iachawdwriaeth  yr  Arglwydd."  A 
theimlai  yr  Apostol  y  sicrheid  ymwared  iddo  os  safai  ef 
a'r  eglwys  mewn  undeb  sanctaidd  a  gweddigar  â  Duw. 
"  Fel  y'm  gwareder."  Mae'r  addewidion  a'r  adnoddau 
dwyfol  hyny  yn  ein  cyraedd  ninau. 

(2)  Mae  cyd-ymdrech  y  gweinidog  a'r  eglwys  yn  sicrhau 
cymeradwyaeth  y  gweinidog  gan  orcuon  yr  cglwys. 

"  Fy  ngweinidogaeth    .     .     .     .    yn  gymeradwy  gan  y 

saint."     Yr  oedd  yn  Jerusalem  rai  rhagoroHon  ac  arnynt 

arUiw  luddewaidd,  a  sylweddolai  beth  anhawsder  o'r 

herwydd  i  gymeradwyo  ei  hun  iddynt.     Eithr  awyddai 

yn  fawr  sefyll  yn  barchus  yn  eu  golwg.    Ac  yn  hyn  mae'n 

esampl  ardderchog  i  holl  weinidogion  yr  efengyl  trwy 

yr  hoU  fyd.     Fy  mrodyr  ieuainc,  gwnewch  eich  goreu  i 

ddiogelu  cymeradwyaeth  goreuon  yr  eglwys  ac  anwyHaid 

Duw.     Mae  Ue  i  ofni  fod  ambell  i  weinidog  eto  yn  fwy 
p 


202  Y    GWEINIDOG 

o  ííafryn  gan  ddarllawyr,  tafarnwyr,  yfwyr,  a  chwareu- 
wyr,  na  chyda'r  "  saint."  Bydded  ein  huchelgais  i  fod  yn 
gymeradwy  gan  y  "  saint,"  ac  yna  byddwn  yn  sicr  o 
gymeradwyaeth  eu  Duw.  Ac  os  byddwn  gymeradwy 
gan  Dduw,  byddwn  yn  perchenogi  y  cymwysder  a'r 
gallu  mwyaf  i  orchfygu  y  byd  yn  enw  yr  Arglwydd.  A 
sicrheir  hyn  oll  i'r  gweinidog  pan  y  mae  ef  a'i  braidd 
yn  ymgadw  mewn  undeb  gweddigar  â  Duw,  ac  yn  cael 
eu  llanw  â  "  chariad  yr  Yspryd." 

(3)  Mae  cyd-ymdrech  ysprydol  y  gweinidog  à'r  eglwys  yn 
eu  gwncnthnr  yn  gyfryngaii  llawenydd^  ac  adnewyddiad 
ysprydol  i'io  gilydd. 

"  Fel  y  delwyf  atoch  mewn  Uawenydd,  trwy  ewyllys 
Duw,  ac  y'm  cyd-loner  gyda  chwi,"  neu  yn  ol  y  cyíìeithiad 
Seisnig,  "  and  niay  with  you  be  refreshed"  neu  yn  ol 
Alford,  "  ac  y  gallaf  gyda  chwi  gael  gorphwysdra." 
"  Repose  "  ydyw  term  Moule. 

Mae  Duw  yn  ewyllysio  i'r  gweinidog  allu  ymdroi  yn 
mysg  y  praidd  "  mewn  Uawenydd,"  ac  mae  eu  cyd- 
undeb  ysprydol  a  gweddigar  â  Duw  yn  diogelu  hyn» 
hyd  nod  mewn  amgylchiadau  gwasgedig  a  chythryblus. 
Ac  yn  ngrym  y  profiad  uchel  hwn,  byddant  yn  ad- 
newyddiad — yn  refreshment  y  naiU  i'r  llall,  ac  yn  gallu 
ymorphwys  yn  eu  gilydd.  Hwy  a  fwynhânt  ryw  "  sweet 
repose  "  yn  eu  cyd-berthynas  uchel  â  Christ,  hyd  nod  yn 
nghanol  tymestloedd  oddiwrth  y  byd,  y  cnawd,  a'r  diafol- 

Ac  yn  awr,  fy  mrodyr  a'm  chwiorydd  yn  yr  Arglwydd, 
goddefwch  i  mi  wrth  derfynu,  eich  taer  gymell  i  ym- 
gadw  mewn  undeb  parhaol  â'r  "  yni  a'r  nerth,  sydd  wedi 
ei  storio  i  ni  yn  Nuw  " — aros,  fel  y  dywed  Tennyson, 


A'R  EGLWYS  203 

"  yn  y  dirgelwch,  Ue  y  mae  Duw  mewn  dyn  yn  un  â  dyn 
yn  Nuw."  Dyma,  fy  mrodyr  yn  y  weinidogaeth,  a'n 
ceidw  yn  dirf,  iraidd,  ac  egníol,  hyd  ddyddiau  henaint. 
Yn  yr  undeb  uchel  hwn  â'r  yni  dwyfol,  chwi  a  ofalwch 
beidio  myned  yn  hen  yn  rhy  fuan.  Mae  rhai  gweinidogion 
yn  amneidio  ar  henaint  o  leiaf  bymtheng  mlynedd  yn 
yn  rhy  fuan.  Moesgrymant  iddo  o'r  pellter.  Pan  dan 
ddylanwad  cyfîro  gorwyllt  ei  athryhth,  fe  weithiai 
Michael  Angelo,  pan  yn  ddeg-a-thrugain  oed,  gymaint  ar 
ei  gerfluniau  mewn  awr  ag  a  wnai  dau  neu  dri  o  ddyn- 
ion  cyffredin  mewn  diwrnod.  A  thybed  na  ddylai 
presw^'had  nerth  yr  Yspryd  Glân  fod  yn  hafal  ynom  ni  i 
nerth  athryhth  mewn  cyffroi,  nerthu,  a  symbylu  i  waith  ? 
Ac  O !  bobl  Dduw,  nac  anghofiwch  chwi  ymgadw  mewn 
cymundeb  â'r  yni  a'r  gwres  dwyfol,  modd  y  caffoch  eich 
cadw  yn  fyw,  egnîol,  a  gwresog  yn  yr  yspryd,  ac  y  teimla 
y  byd  ddylanwad  y  tân  sydd  ynoch.  Gwir  y  gair,  "fod 
y  cristion  fel  y  marworyn  byw — y  rhaid  iddo  roddi 
ereiU  ar  dân,  neu  ddiffodd  ei  hun." 

"  Heaven's  gate  is  closed  to  hira  who  comes  alone, 
Save  thou  a  soul,  so  shalt  thow  save  thine  own." 

Ac  yn  awr,  "  Duw  yr  heddwch  a  fyddo  gyda  chwi  oll. 
Amen." 


EvAN  Thomas,  Argraffydd,  High  Street,  Bangor. 


PLEASE  DO  NOT  REMOVE 
CARDS  OR  SLIPS  FROM  THIS  POCKET 

UNIVERSITY  OF  TORONTO  LIBRARY 


BX 

8333 

H84D33 

1903 

C.l 

ROBA 


ÿÌ%«î^%%'î';«A%'î*ŵ«îŵ'î<î*i 


